Kawikaan 
Solomon 


Mga Kawikaan 


KABANATA 1 


1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, na hari 
sa Israel, 

2 Upang malaman ang karunungan at turo, upang 
maunawaan ang mga salita ng pang-unawa, 

3 Upang tumanggap ng turo ng karunungan, katuwiran, at 
kahatulan, at katarungan, 

4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, sa binata ng 
kaalaman at kaunawaan. 

3 Ang pantas ay makakarinig, at madaragdagan ang 
pagkatuto, at ang taong may unawa ay makakamit ang 
matatalinong payo: 

6 Upang maunawaan ang kawikaan, at ang kahulugan, ang 


mga salita ng pantas, at ang kanilang madilim na pananalita. 


7 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: 
nguni't hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at 
turo. 

8 Anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama, at huwag 
mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 

9 Sapagka't sila'y magiging palamuti ng biyaya sa iyong 
ulo, at mga tanikala sa iyong leeg. 

10 Anak ko, kung akitin ka ng mga makasalanan, huwag 
kang pumayag. 

11 Kung kanilang sabihin, Sumama ka sa amin, tayo'y 
maghintay para sa dugo, tayo'y magkubli sa walang sala ng 
walang kadahilanan: 

12 Lamunin natin sila ng buhay gaya ng libingan, at buo, 
gaya ng mga bumababa sa hukay: 

13 Ating matatagpuan ang lahat ng mahalagang pag-aari, 
ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam: 

14 Ihagis mo sa amin ang iyong kapalaran, magkaroon 
tayong lahat ng isang pitaka: 

15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila, 
pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 

16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay tumatakbo sa 
kasamaan, at nagmamadali sa pagdanak ng dugo. 

17 Tunay na walang kabuluhan ang lambat na inilatag sa 
paningin ng alinmang ibon. 

18 At sila ay nagbabantay para sa kanilang sariling dugo, 
sila ay nagkukubli para sa kanilang sariling buhay. 

19 Gayon ang mga lakad ng bawa't sakim sa pakinabang, 
na nag-aalis ng buhay ng mga may-ari nito. 

20 Ang karunungan ay sumisigaw sa labas, binibigkas niya 
ang kaniyang tinig sa mga lansangan: 

21 Siya'y sumisigaw sa pinakaunang dako ng kapulungan, 
sa mga siwang ng mga pintuang-bayan: sa bayan ay 
binibigkas niya ang kaniyang mga salita, na nagsasabi, 

22 Hanggang kailan, kayong mga simple, iibigin ninyo ang 
kasimplehan? at ang mga manglilibak ay nalulugod sa 
kanilang panunuya, at ang mga mangmang ay napopoot sa 
kaalaman? 

23 Bumalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos 
ang aking espiritu sa inyo, aking ipahahayag ang aking 
mga salita sa inyo. 

24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: Aking 
iniunat ang aking kamay, at walang taong kumilala, 

25 Nguni't inyong itinakuwil ang lahat ng aking payo, at 
hindi ninyo pinansin ang aking saway: 


26 Ako naman ay tatawa sa inyong kasakunaan, Ako ay 
mangungutya kapag ang inyong takot ay dumating, 

27 Pagka ang inyong takot ay dumating na parang kasiraan, 
at ang inyong pagkawasak ay dumarating na parang ipoipo, 
kapag ang kabagabagan at paghihirap ay dumating sa inyo. 
28 Kung magkagayo'y tatawag sila sa akin, nguni't hindi 
ako sasagot, hahanapin nila akong maaga, ngunit hindi nila 
ako masusumpungan: 

29 Sapagka't kanilang kinapootan ang kaalaman, at hindi 
pinili ang pagkatakot sa Panginoon: 

30 Hindi nila ginusto ang aking payo: kanilang hinamak 
ang lahat ng aking saway. 

31 Kaya't sila'y kakain ng bunga ng kanilang sariling lakad, 
at mapupuno ng kanilang sariling mga katha. 

32 Sapagka't ang pagtalikod ng simple ay papatay sa kanila, 
at ang kasaganaan ng mga mangmang ay sisira sa kanila. 

33 Nguni't ang nakikinig sa akin ay tatahang tiwasay, at 
tahimik sa takot sa kasamaan. 


KABANATA 2 


1 Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita, at 
itago ang aking mga utos sa iyo, 

2 Na anopa't iyong ikiling ang iyong tainga sa karunungan, 
at ilapat mo ang iyong puso sa kaunawaan, 

3 Oo, kung ikaw ay dumadaing para sa kaalaman, at itinaas 
mo ang iyong tinig para sa pang-unawa, 

4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at hahanapin 
mo siya na parang nakatagong mga kayamanan, 

53 Kung magkagayo'y mauunawaan mo ang pagkatakot sa 
Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Dios. 
6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan: 
sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at 
pagkaunawa. 

7 Siya'y nag-iimbak ng magaling na karunungan para sa 
matuwid: siya'y isang kalasag sa kanila na nagsisilakad ng 
matuwid. 

8 Kaniyang iniingatan ang mga landas ng kahatulan, at 
iniingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 

9 Kung magkagayo'y mauunawaan mo ang katuwiran, at 
ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawat mabuting 
landas. 

10 Pagka ang karunungan ay pumasok sa iyong puso, at 
ang kaalaman ay kalugud-lugod sa iyong kaluluwa, 

11 Ang karunungan ay mag-iingat sa iyo, ang unawa ay 
mag-iingat sa iyo: 

12 Upang iligtas ka sa lakad ng masamang tao, sa taong 
nagsasalita ng mga suwall na bagay, 

13 Na nag-iiwan ng mga landas ng katuwiran, upang 
lumakad sa mga daan ng kadiliman, 

14 Na nagagalak sa paggawa ng masama, at nalulugod sa 
pagsuway ng masama, 

15 Na ang kanilang mga daan ay baluktot, at sila'y suwail 
sa kanilang mga landas: 

16 Upang iligtas ka sa kakaibang babae, sa makatuwid 
baga'y sa estranghero na nambobola ng kaniyang mga 
salita, 

17 Na pinabayaan ang patnubay ng kaniyang kabataan, at 
kinalimutan ang tipan ng kaniyang Dios. 

18 Sapagka't ang kaniyang bahay ay nakakiling sa 
kamatayan, at ang kaniyang mga landas ay sa mga patay. 
19 Walang pumaroon sa kaniya na nakabalik, o 
humahawak man sa mga landas ng buhay. 


MGA KAWIKAAN 


20 Upang ikaw ay makalakad sa daan ng mabubuting tao, 
at maingatan ang mga landas ng matuwid. 

21 Sapagka't ang matuwid ay tatahan sa lupain, at ang 
sakdal ay mananatili doon. 

22 Nguni't ang masama ay mahihiwalay sa lupa, at ang 
mga mananalangsang ay mabubunot doon. 


KABANATA 3 


1 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking batas, ngunit 
ingatan ng iyong puso ang aking mga utos: 

2 Sapagka't kahabaan ng mga araw, at mahabang buhay, at 
kapayapaan, ay kanilang idaragdag sa iyo. 

3 Huwag mong pabayaan ang awa at katotohanan: itali mo 
sila sa iyong leeg: isulat mo sa tapyas ng iyong puso: 

4 Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting 
pagkaunawa sa paningin ng Dios at ng tao. 

3 Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, at huwag 
kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. 

6 Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya, at 
kaniyang gagabayan ang iyong mga landas. 

7 Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata: 
matakot ka sa Panginoon, at humiwalay ka sa kasamaan. 

8 Magiging kagalingan ito sa iyong pusod, at utak sa iyong 
mga buto. 

9 Parangalan mo ang Panginoon ng iyong pag-aari, at ng 
mga unang bunga ng lahat ng iyong ani: 

10 Sa gayo'y mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana, 
at ang iyong mga pisaan ay sasabog ng bagong alak. 

11 Anak ko, huwag mong hamakin ang pagkastigo ng 
Panginoon, ni magsawa sa kaniyang pagtutuwid: 

12 Sapagka't ang iniibig ng Panginoon ay kaniyang 
sinasaway, gaya ng isang ama sa anak na kinalulugdan niya. 
13 Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan, at 
ang tao na nakakakuha ng unawa. 

14 Sapagka't ang kalakal niyaon ay maigi kay sa kalakal na 
pilak, at ang pakinabang niyaon kay sa dalisay na ginto. 

15 Siya'y higit na mahalaga kay sa mga rubi: at lahat ng 
mga bagay na iyong ninanais ay hindi maitutulad sa kaniya. 
16 Ang haba ng mga araw ay nasa kaniyang kanang kamay, 
at sa kanyang kaliwang kamay ay kayamanan at karangalan. 
17 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaluguran, at 
lahat ng kaniyang mga landas ay kapayapaan. 

18 Siya'y punong kahoy ng buhay sa kanila na 
nanghahawak sa kaniya: at maligaya ang bawa't 
nakakapanatili sa kaniya. 

19 Itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan 
ang lupa, sa pamamagitan ng unawa ay itinatag niya ang 
langit. 

20 Sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman, ang mga 
kalaliman ay nawawasak, at ang mga ulap ay nagpapatak 
ng hamog. 

21 Anak ko, huwag silang mawala sa iyong mga mata: 
ingatan mo ang mabuting karunungan at pagpapasya: 

22 Sa gayo'y magiging buhay sa iyong kaluluwa, at biyaya 
sa iyong leeg. 

23 Kung magkagayo'y lalakad ka sa iyong daan na tiwasay, 
at ang iyong paa ay hindi matitisod. 

24 Pagka ikaw ay nahihiga, hindi ka matatakot: o0, ikaw ay 
hihiga, at ang iyong pagtulog ay magiging matamis. 

25 Huwag kang matakot sa biglang pagkatakot, ni sa 
pagkapahamak ng masama, kapag ito ay dumating. 


26 Sapagka't ang Panginoon ay magiging 1yong tiwala, at 
iingatan ang iyong paa upang hindi mahuli. 

27 Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kanila na nararapat, 
kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na gawin ito. 

28 Huwag mong sabihin sa iyong kapuwa, Yumaon ka, at 
bumalik ka, at bukas ay ibibigay ko, kapag nasa iyo na ito. 
29 Huwag kang mag-isip ng masama laban sa iyong 
kapuwa, yamang siya'y tumatahang tiwasay sa tabi mo. 

30 Huwag kang makipagtalo sa isang tao ng walang 
kadahilanan, kung hindi ka niya ginawan ng masama. 

31 Huwag kang maiinggit sa maniniil, at huwag mong 
piliin ang anuman sa kaniyang mga daan. 

32 Sapagka't ang suwail ay kasuklamsuklam sa Panginoon: 
nguni't ang kaniyang lihim ay nasa matuwid. 

33 Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama: 
nguni't pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. 

34 Tunay na nililibak niya ang mga manglilibak: nguni't 
binibigyan niya ng biyaya ang mapagkumbaba. 

35 Ang pantas ay magmamana ng kaluwalhatian: nguni't 
kahihiyan ang magiging pagsulong ng mga mangmang. 


KABANATA 4 


1 Dinggin, ninyong mga anak, ang turo ng ama, at 
pakinggan ninyo ang pagkaunawa. 

2 Sapagkat binibigyan ko kayo ng mabuting aral, huwag 
ninyong pabayaan ang aking batas. 

3 Sapagka't ako ay anak ng aking ama, magiliw at tanging 
minamahal sa paningin ng aking ina. 

4 Tinuruan din niya ako, at sinabi sa akin, Panatilihin ng 
iyong puso ang aking mga salita: ingatan mo ang aking 
mga utos, at mabuhay ka. 

5 Kumuha ka ng karunungan, kumuha ka ng unawa: huwag 
mong kalimutan, ni humiwalay sa mga salita ng aking 
bibig. 

6 Huwag mo siyang pabayaan, at iingatan ka niya: ibigin 
mo siya, at iingatan ka niya. 

7 Karunungan ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka 
ng karunungan: at sa lahat ng iyong nakuha ay kumuha ka 
ng unawa. 

8 Itaas mo siya, at itataas ka niya: dadalhin ka niya sa 
karangalan, pagka iyong niyakap siya. 

9 Ibibigay niya sa iyong ulo ang hiyas ng biyaya: isang 
korona ng kaluwalhatian ang ibibigay niya sa iyo. 

10 Dinggin mo, O aking anak, at tanggapin ang aking mga 
salita, at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging 
marami. 

11 Itinuro ko sa iyo ang daan ng karunungan, Pinatnubayan 
kita sa mga matuwid na landas. 

12 Pagka ikaw ay yumaon, ang iyong mga hakbang ay 
hindi makikipot, at kapag tumakbo ka, hindi ka matitisod. 
13 Panghawakang mahigpit ang turo, huwag mo siyang 
pabayaan: ingatan mo siya, sapagkat siya ang iyong buhay. 
14 Huwag kang pumasok sa landas ng masama, at huwag 
kang lumakad sa daan ng masasamang tao. 

15 Iwasan mo ito, huwag kang dumaan dito, lumihis ka 
doon, at lumisan ka. 

16 Sapagka't hindi sila natutulog, maliban kung sila'y 
nakagawa ng kasamaan, at ang kanilang pagkakatulog ay 
inaalis, maliban na lamang kung sila ay 
makapagpapabagsak sa ilan. 


MGA KAWIKAAN 


17 Sapagka't sila'y kumakain ng tinapay ng kasamaan, at 
umiinom ng alak ng karahasan. 

18 Nguni't ang landas ng matuwid ay parang liwanag na 
nagniningning, na lalong sumisikat hanggang sa ganap na 
araw. 

19 Ang lakad ng masama ay parang kadiliman: hindi nila 
nalalaman kung ano ang kanilang natitisod. 

20 Anak ko, pakinggan mo ang aking mga salita, Ikiling 
mo ang iyong tainga sa aking mga salita. 

21 Huwag silang mawala sa iyong mga mata, ingatan mo 
sila sa gitna ng iyong puso. 

22 Sapagka't sila'y buhay sa nangakakasumpong sa kanila, 
at kalusugan sa kanilang buong laman. 

23 Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat 
mula rito ang mga isyu ng buhay. 

24 Ilayo mo sa iyo ang masamang bibig, at ang mga suwail 
na labi ay ilayo sa iyo. 

25 Ang iyong mga mata ay tumingin nang matuwid, at ang 
iyong mga talukap ay tumingin nang matuwid sa harap mo. 
26 Isipin mo mabuti ang landas ng iyong mga paa, at 
hayaan ang lahat ng iyong mga lakad ay matatag. 

27 Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa: ilayo mo ang 
iyong paa sa kasamaan. 


KABANATA 5 


1 Anak ko, pakinggan mo ang aking karunungan, at ikiling 
mo ang iyong pakinig sa aking kaunawaan: 

2 Upang iyong mapansin ang pagpapasya, at upang ang 
iyong mga labi ay makapagingat ng kaalaman. 

3 Sapagka't ang mga labi ng kakaibang babae ay 
pumapatak na parang pulot-pukyutan, at ang kaniyang 
bibig ay makinis kay sa langis: 

4 Ngunit ang kanyang wakas ay mapait na parang 
wormwood, matalas na parang tabak na may dalawang 
talim. 

3 Ang kaniyang mga paa ay bumababa sa kamatayan, ang 
kanyang mga hakbang ay humahawak sa impiyerno. 

6 Maliban na iyong pag-isipan ang landas ng buhay, ang 
kaniyang mga lakad ay nagagalaw, upang hindi mo 
malaman. 

7 Dinggin mo ako ngayon, Oh kayong mga anak, at huwag 
humiwalay sa mga salita ng aking bibig. 

8 Ilayo mo ang iyong lakad sa kaniya, at huwag kang 
lumapit sa pintuan ng kaniyang bahay: 

9 Baka ibigay mo ang iyong karangalan sa iba, at ang 
iyong mga taon sa malupit: 

10 Baka ang mga estranghero ay mapuno ng iyong 
kayamanan, at ang iyong mga pagpapagal ay mapunta sa 
bahay ng isang estranghero, 

11 At ikaw ay magdadalamhati sa huli, kapag ang iyong 
laman at ang iyong katawan ay natupok, 

12 At iyong sabihin, Paanong kinapootan ko ang turo, at 
hinamak ng aking puso ang saway, 

13 At hindi ko sinunod ang tinig ng aking mga guro, o 
ikiniling man ang aking pakinig sa kanila na nagtuturo sa 
akin! 

14 Ako ay halos nasa lahat ng kasamaan sa gitna ng 
kongregasyon at kapisanan. 

15 Uminom ka ng tubig sa iyong sariling balon, at ng tubig 
na umaagos mula sa iyong sariling balon. 


16 Hayaang kumalat ang iyong mga bukal, at ang mga ilog 
ng tubig sa mga lansangan. 

17 Hayaan ang mga ito ay sa iyo lamang, at hindi sa mga 
estranghero na kasama mo. 

18 Pagpalain nawa ang iyong bukal: at magalak ka sa 
asawa ng iyong kabataan. 

19 Hayaang maging gaya siya ng mapagmahal na usa at 
masayang usa, hayaang mabusog ka ng kanyang mga 
dibdib sa lahat ng oras, at lagi kang mabighani sa kanyang 
pag-ibig. 

20 At bakit ikaw, anak ko, ay mabibighani sa isang di- 
kilalang babae, at yayakapin ang dibdib ng isang 
estranghero? 

21 Sapagka't ang mga lakad ng tao ay nasa harap ng mga 
mata ng Panginoon, at kaniyang pinagbubulay-bulay ang 
lahat ng kaniyang lakad. 

22 Ang kaniyang sariling mga kasamaan ang kukuha sa 
masama, at siya'y hahawakan ng mga tali ng kaniyang mga 
kasalanan. 

23 Siya ay mamamatay na walang turo, at sa kadakilaan ng 
kaniyang kamangmangan ay maliligaw siya. 


KABANATA 6 


l Anak ko, kung ikaw ay mananagot para sa iyong 
kaibigan, kung ikaw ay nakipagkasundo ng iyong kamay sa 
isang estranghero, 

2 Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong bibig, ikaw ay 
nahuli ng mga salita ng iyong bibig. 

3 Gawin mo ito ngayon, anak ko, at iligtas mo ang iyong 
sarili, pagka ikaw ay dumating sa kamay ng iyong kaibigan, 
humayo ka, magpakumbaba ka, at siguraduhin mo ang 
iyong kaibigan. 

4 Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata, ni 
antok man ang iyong mga talukap. 

5 Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng 
mangangaso, at gaya ng ibon sa kamay ng manghuhuli. 

6 Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, isaalang-alang 
ang kanyang mga lakad, at maging pantas: 

7 Na walang patnubay, tagapangasiwa, o pinuno, 

8 Inihahanda ang kaniyang pagkain sa tag-araw, at 
tinitipon ang kaniyang pagkain sa pagaani. 

9 Hanggang kailan ka matutulog, Oh tamad? kailan ka ba 
babangon sa iyong pagkakatulog? 

10 Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting 
paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: 

11 Sa gayo'y darating ang iyong karalitaan na parang 
naglalakbay, at ang iyong kakulangan na parang lalaking 
may sandata. 

12 Ang taong pilyo, ang masamang tao, ay lumalakad na 
may suwall na bibig. 

13 Siya'y kumikindat ng kaniyang mga mata, siya'y 
nagsasalita ng kaniyang mga paa, siya'y nagtuturo ng 
kaniyang mga daliri, 

14 Ang pagsuway ay nasa kaniyang puso, siya'y 
kumakatha ng kasamaan palagi, naghahasik siya ng alitan. 
15 Kaya't ang kaniyang kasakunaan ay darating na bigla, 
bigla siyang madudurog na walang lunas. 

16 Ang anim na bagay na ito ay kinapopootan ng 
Panginoon: oo, pito ay kasuklamsuklam sa kaniya: 

17 Isang mapagmataas na tingin, isang sinungaling na dila, 
at mga kamay na nagbubuhos ng walang-sala na dugo, 


MGA KAWIKAAN 


18 Isang puso na kumakatha ng masasamang haka, mga 
paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, 

19 Isang bulaang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan, 
at siyang naghahasik ng alitan sa gitna ng magkakapatid. 
20 Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama, at huwag 
mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina: 

21 Itali mong palagi sa iyong puso, at itali mo sa iyong 
leeg. 

22 Pagka ikaw ay yumaon, ito ang mangunguna sa iyo, 
pagka ikaw ay natutulog, iingatan ka nito, at kapag ikaw ay 
nagising, ito ay makikipag-usap sa iyo. 

23 Sapagka't ang utos ay ilawan, at ang batas ay liwanag: 
at ang mga saway ng turo ay daan ng buhay: 

24 Upang ingatan ka sa masamang babae, mula sa 
pambobola ng dila ng kakaibang babae. 

25 Huwag mong pagnasaan ang kaniyang kagandahan sa 
iyong puso, ni hayaan kang kunin ng kanyang mga talukap. 
26 Sapagka't sa pamamagitan ng isang pokpok na babae 
ang isang lalake ay dinadala sa isang kapirasong tinapay: at 
ang mangangalunya ay hahanapin ang mahalagang buhay. 
27 Makakakuha ba ang isang tao ng apoy sa kaniyang 
sinapupunan, at ang kaniyang mga damit ay hindi 
masusunog? 

28 Maaari bang pumunta ang isang tao sa maiinit na baga, 
at ang kaniyang mga paa ay hindi masusunog? 

29 Ganun din ang sumiping sa asawa ng kaniyang kapuwa, 
sinumang humipo sa kanya ay hindi magiging inosente. 

30 Hindi hinahamak ng mga tao ang magnanakaw, kung 
siya'y magnanakaw upang mabusog ang kaniyang kaluluwa 
pagka siya'y nagugutom, 

31 Nguni't kung siya'y masumpungan, siya ay magsasauli 
ng makapito, ibibigay niya ang lahat ng pag-aari ng 
kaniyang bahay. 

32 Nguni't ang nangalunya sa isang babae ay walang 
unawa: ang gumagawa nito ay sumisira ng kaniyang 
sariling kaluluwa. 

33 Isang sugat at kahihiyan ang matatamo niya, at ang 
kanyang kadustaan ay hindi mapapawi. 

34 Sapagka't ang paninibugho ay ang poot ng isang lalaki: 
kaya't hindi siya magpapatawad sa araw ng paghihiganti. 

35 Hindi niya isasaalang-alang ang anumang pantubos, ni 
hindi siya makukuntento, bagaman ikaw ay magbigay ng 
maraming regalo. 


KABANATA 7 


1 Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita, at itabi mo 
ang aking mga utos sa iyo. 

2 Ingatan mo ang aking mga utos, at mabuhay ka, at ang 
aking kautusan na parang mansanas ng iyong mata. 

3 Itali mo sa iyong mga daliri, isulat mo sa tapyas ng iyong 
puso. 

4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid, at 
tawagin ang unawa na iyong kamag-anak: 

35 Upang maingatan ka nila sa kakaibang babae, sa 
estranghero na nambobola ng kaniyang mga salita. 

6 Sapagkat sa bintana ng aking bahay ay dumungaw ako sa 
aking silong, 

7 At namasdan ko sa gitna ng mga musmos, aking nakilala 
sa gitna ng mga kabataan, isang binatang walang unawa, 

8 Dumadaan sa lansangan na malapit sa kaniyang sulok, at 
pumunta siya sa daan patungo sa kanyang bahay, 


9 Sa dapit-hapon, sa gabi, sa madilim at maitim na gabi: 

10 At, narito, sinalubong siya ng isang babae na may 
pananamit ng isang pokpok, at tuso sa puso. 

11 (Siya ay maingay at matigas ang ulo, ang kaniyang mga 
paa ay hindi tumatahan sa kaniyang bahay: 

12 Ngayon ay nasa labas siya, ngayon ay nasa mga 
lansangan, at nakaabang sa bawat sulok.) 

13 Sa gayo'y hinuli niya siya, at hinagkan siya, at sinabi sa 
kaniya na may walang hiya na mukha, 

14 Mayroon akong mga handog tungkol sa kapayapaan, sa 
araw na ito ay tinupad ko ang aking mga panata. 

15 Kaya't ako'y lumabas upang salubungin ka, na masikap 
na hanapin ang iyong mukha, at nasumpungan kita. 

16 Aking pinalamutian ang aking higaan ng mga pantakip 
na tapiserya, ng mga larawang inukit, ng mainam na lino 
ng Egipto. 

17 Pinabanguhan ko ang aking higaan ng mira, aloe, at 
kanela. 

18 Halika, puspusin natin ang ating pag-ibig hanggang sa 
kinaumagahan: tayo'y magpakaaliw sa ating sarili ng mga 
pagibig. 

19 Sapagka't ang mabuting tao ay wala sa bahay, siya'y 
umalis sa isang mahabang paglalakbay: 

20 Siya'y nagdala ng isang supot ng salapi, at uuwi sa 
takdang araw. 

21 Sa pamamagitan ng kaniyang mapang-akit na pananalita 
ay kaniyang pinahintulutan siya, sa pamamagitan ng 
pagmamapuri ng kaniyang mga labi ay kaniyang pinilit 
siya. 

22 Siya'y sumunod sa kaniya kaagad, gaya ng baka na 
papunta sa katayan, o parang mangmang sa pagtutuwid ng 
mga kadena, 

23 Hanggang sa tumagos ang isang palaso sa kanyang atay, 
gaya ng ibon na nagmamadali sa patibong, at hindi 
nalalaman na ito ay para sa kaniyang buhay. 

24 Dinggin ninyo ako ngayon, Oh kayong mga anak, at 
pakinggan ninyo ang mga salita ng aking bibig. 

25 Huwag humiwalay ang inyong puso sa kaniyang mga 
daan, huwag kayong maligaw sa kaniyang mga landas. 

26 Sapagka't kaniyang ibinagsak ang marami na sugatan: 
00, maraming malalakas na lalake ang napatay niya. 

27 Ang kaniyang bahay ay daan sa impiyerno, pababa sa 
mga silid ng kamatayan. 


KABANATA 8 


1 Hindi ba sumisigaw ang karunungan? at ang pag-unawa 
ay naglalabas ng kanyang tinig? 

2 Siya'y nakatayo sa taluktok ng matataas na dako, sa daan 
sa mga dako ng mga landas. 

3 Siya'y sumisigaw sa mga pintuang-bayan, sa pasukan ng 
bayan, sa pagpasok sa mga pintuan. 

4 Sa inyo, O mga tao, ako ay tumatawag, at ang aking tinig 
ay sa mga anak ng tao. 

5 Oh kayong mga musmos, unawain ninyo ang karunungan: 
at, kayong mga mangmang, kayo'y maging maunawain ang 
puso. 

6 Pakinggan, sapagkat magsasalita ako ng mga mahuhusay 
na bagay, at ang pagbukas ng aking mga labi ay magiging 
matuwid na mga bagay. 

7 Sapagka't ang aking bibig ay magsasalita ng katotohanan, 
at ang kasamaan ay kasuklamsuklam sa aking mga labi. 


MGA KAWIKAAN 


8 Lahat ng mga salita ng aking bibig ay nasa katuwiran, 
walang suwall o mali sa kanila. 

9 Lahat sila ay malinaw sa kaniya na nakakaunawa, at 
matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. 

10 Tanggapin niyo ang aking turo, at hindi ang pilak, at 
kaalaman kaysa piniling ginto. 

11 Sapagka't ang karunungan ay maigi kay sa mga rubi, at 
ang lahat ng mga bagay na maaaring ninanais ay hindi 
maihahambing dito. 

12 Ako ang karunungan ay tumatahan na may kasinupan, 
at nakasusumpong ng kaalaman sa mga matalinong 
imbensyon. 

13 Ang pagkatakot sa Panginoon ay ang pagkapoot sa 
kasamaan: kayabangan,kahambugan, at masamang lakad, 
at suwall na bibig, ay aking kinapopootan. 

14 Ang payo ay akin, at mabuting karunungan: ako'y 
unawa, ako ay may lakas. 

15 Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari, at ang 
mga prinsipe ay naghahatol ng katarungan. 

16 Sa pamamagitan ko ay namumuno ang mga prinsipe, at 
mga marangal na tao, sa makatuwid baga'y ang lahat ng 
mga hukom sa lupa. 

17 Inibig ko ang mga umiibig sa akin, at yaong mga 
naghahanap sa akin ng maaga ay makakasumpong sa akin. 
18 Ang kayamanan at karangalan ay nasa akin, oo, matibay 
na kayamanan at katuwiran. 

19 Ang aking bunga ay maigi kay sa ginto, oo, kay sa 
dalisay na ginto, at ang aking kita kaysa sa piling pilak. 

20 Ako'y pumapatnubay sa daan ng katuwiran, sa gitna ng 
mga landas ng kahatulan: 

21 Upang aking maipamana ang mga umiibig sa akin, at 
pupunuin ko ang kanilang mga kayamanan. 

22 Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang daan, 
bago ang kaniyang mga gawa noong una. 

23 Ako ay itinayo mula sa walang hanggan, mula sa 
pasimula, o kailanman bago ang lupa. 

24 Nang wala pang mga kalaliman, ako ay inilabas, noong 
wala pang mga bukal na sagana sa tubig. 

25 Bago ang mga bundok ay nilagay, bago ang mga burol 
ay inilabas ako: 

26 Samantalang hindi pa niya ginawa ang lupa, o ang mga 
parang, o ang pinakamataas na bahagi ng alabok ng 
sanglibutan. 

27 Nang kaniyang ihanda ang langit, ako'y nandoon: nang 
siya'y maglagay ng palibot sa ibabaw ng kalaliman: 

28 Nang kaniyang itatag ang mga ulap sa itaas: nang 
kaniyang palakasin ang mga bukal ng kalaliman: 

29 Nang kaniyang ibigay sa dagat ang kaniyang pasiya, na 
ang tubig ay huwag makalampas sa kaniyang utos: nang 
kaniyang itinakda ang mga pundasyon ng lupa: 

30 Nang magkagayo'y nasa tabi niya ako, na gaya ng 
pinalaki na kasama niya: at ako'y araw-araw na kaniyang 
kaluguran, na nagagalak na laging nasa harap niya, 

31 Nagsasaya sa matitirhang bahagi ng kanyang lupa, at 
ang aking mga kaluguran ay kasama ng mga anak ng tao. 
32 Ngayon nga'y dinggin ninyo ako, Oh kayong mga anak: 
sapagka't mapalad silang nagsistingat ng aking mga daan. 
33 Dinggin mo ang turo, at magpakapantas ka, at huwag 
mong tanggihan. 

34 Mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay 
araw-araw sa aking mga pintuang-daan, na naghihintay sa 
mga haligi ng aking mga pintuan. 


35 Sapagka't ang  nakakasumpong sa akin ay 
nakakasumpong ng buhay, at makakamit ang lingap ng 
Panginoon. 

36 Nguni't siya na nagkakasala laban sa akin ay gumagawa 
ng masama sa kaniyang sariling kaluluwa: silang lahat na 
napopoot sa akin ay umiibig sa kamatayan. 


KABANATA 9 


1 Itinayo ng karunungan ang kaniyang bahay, kaniyang 
inukit ang kaniyang pitong haligi: 

2 Pinatay niya ang kaniyang mga hayop, hinalo niya ang 
kanyang alak, inayos din niya ang kanyang mesa. 

3 Kaniyang sinugo ang kaniyang mga dalaga: siya'y 
sumisigaw sa mga matataas na dako ng bayan, 

4 Sinomang simple, ay pumunta siya rito: tungkol sa kanya 
na kulang sa unawa, sinabi niya sa kanya, 

5 Halina, kumain ka ng aking tinapay, at uminom ng alak 
na aking hinalo. 

6 Iwan mo ang mangmang, at mabuhay ka, at humayo sa 
daan ng pang-unawa. 

7 Siyang sumasaway sa manglilibak ay nakakakuha sa 
kaniyang sarili ng kahihiyan: at siyang sumasaway sa 
masamang tao ay nakakakuha ng dungis sa kaniyang sarili. 

8 Huwag mong sawayin ang manglilibak, baka kapootan 
ka niya: sawayin mo ang pantas, at iibigin ka niya. 

9 Bigyan mo ng turo ang pantas, at siya'y magiging lalong 
pantas: turuan mo ang matuwid na tao, at siya'y lalago sa 
pagkatuto. 

10 Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng 
karunungan: at ang pagkakilala sa banal ay pagkaunawa. 

11 Sapagka't sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga 
araw, at ang mga taon ng iyong buhay ay dadami. 

12 Kung ikaw ay pantas, ikaw ay magiging pantas para sa 
iyong sarili: nguni't kung ikaw ay humahamak, ikaw 
lamang ang magtataglay nito. 

13 Ang mangmang na babae ay maingay: siya'y simple, at 
walang nalalaman. 

14 Sapagka't siya'y nakaupo sa pintuan ng kaniyang bahay, 
sa isang upuan sa matataas na dako ng bayan, 

15 Upang tawagin ang mga pasahero na pumupunta sa 
kanilang mga landas: 

16 Sinomang simple, ay magtungo siya rito: at tungkol sa 
kanya na kulang sa unawa, sinabi niya sa kanya, 

17 Ang ninakaw na tubig ay matamis, at ang tinapay na 
kinakain ng lihim ay kaaya-aya. 

18 Ngunit hindi niya alam na ang mga patay ay naroroon, 
at ang kanyang mga bisita ay nasa kailaliman ng impiyerno. 


KABANATA 10 


1 Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang pantas na anak ay 
nagpapasaya sa ama: nguni't ang mangmang na anak ay 
ang kabigatan ng kaniyang ina. 

2 Ang mga kayamanan ng kasamaan ay walang pakinabang: 
nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 

3 Hindi pahihintulutan ng Panginoon na magutom ang 
kaluluwa ng matuwid: nguni't itinatapon niya ang pag-aari 
ng masama. 

4 Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng may tamad na 
kamay: nguni't ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. 


MGA KAWIKAAN 


3 Siyang nag-iipon sa tag-araw ay pantas na anak: nguni't 
siyang natutulog sa pagaani ay anak na nagdudulot ng 
kahihiyan. 

6 Ang mga pagpapala ay nasa ulo ng matuwid: nguni't 
tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 

7 Ang alaala ng matuwid ay pinagpala: nguni't ang 
pangalan ng masama ay mabubulok. 

8 Ang pantas sa puso ay tatanggap ng mga utos: nguni't 
ang madaldal na hangal ay mabubuwal. 

9 Siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad ng sigurado: 
nguni't siyang sumisira ng kaniyang mga lakad ay 
makikilala. 

10 Siyang kumikindat ng mata ay nagdudulot ng 
kalungkutan: nguni't ang “madaldal na hangal ay 
mabubuwal. 

11 Ang bibig ng matuwid ay balon ng buhay: nguni't 
tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. 

12 Ang pagkapoot ay pumupukaw ng mga alitan: nguni't 
ang pagibig ay nagtatakip ng lahat ng kasalanan. 

13 Sa mga labi ng may unawa ay nasusumpungan ang 
karunungan: nguni't ang pamalo ay para sa likod niya na 
walang unawa. 

14 Ang mga pantas ay nag-iimbak ng kaalaman: nguni't 
ang bibig ng mangmang ay malapit sa pagkawasak. 

15 Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay 
na bayan: ang pagkawasak ng dukha ay ang kanilang 
karalitaan. 

16 Ang gawa ng matuwid ay nauuwi sa buhay: ang bunga 
ng masama ay sa kasalanan. 

17 Siya'y nasa daan ng buhay na nagiingat ng turo: nguni't 
siyang tumatanggi sa saway ay nagkakamali. 

18 Siyang nagtatago ng pagkapoot sa pamamagitan ng mga 
sinungaling na labi, at siyang nagsasalita ng paninirang- 
puri, ay isang mangmang. 

19 Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng 
kasalanan: nguni't siyang nagpipigil ng kaniyang mga labi 
ay pantas. 

20 Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak: ang puso 
ng masama ay maliit na halaga. 

21 Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami: 
nguni't ang mga mangmang ay namamatay dahil sa 
kakulangan ng karunungan. 

22 Ang pagpapala ng Panginoon, ay nagpapayaman, at 
hindi niya dinaragdagan ng kadalamhatian. 

23 Isang laro sa mangmang ang paggawa ng kasamaan: 
nguni't ang taong may unawa ay may karunungan. 

24 Ang takot ng masama ay darating sa kaniya: nguni't ang 
naisin ng matuwid ay ipagkakaloob. 

25 Kung paano ang ipoipo ay dumaraan, gayon din ang 
masama ay wala na: nguni't ang matuwid ay walang 
hanggang pundasyon. 

26 Kung paano ang suka sa mga ngipin, at kung paano ang 
usok sa mga mata, gayon ang tamad sa mga nagsugo sa 
kaniya. 

27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba ng mga 
araw: nguni't ang mga taon ng masama ay patikliin. 

28 Ang pagasa ng matuwid ay kagalakan: nguni't ang 
pagasa ng masama ay mawawala. 

29 Ang daan ng Panginoon ay kalakasan sa matuwid: 
nguni't kapahamakan ay sa mga manggagawa ng kasamaan. 
30 Ang matuwid ay hindi maaalis kailan man: nguni't ang 
masama ay hindi tatahan sa lupa. 


31 Ang bibig ng matuwid ay naglalabas ng karunungan: 
nguni't ang suwail na dila ay puputulin. 

32 Ang mga labi ng matuwid ay nakakaalam kung ano ang 
katanggap-tanggap: nguni't ang bibig ng masama ay 
nagsasalita ng kalikuan. 


KABANATA 11 


1 Ang maling timbangan ay kasuklamsuklam sa Panginoon: 
nguni't ang matuwid na timbangan ay kaniyang kaluguran. 
2 Pagka dumarating ang kayabangan, dumarating nga ang 
kahihiyan: nguni't nasa mapagkumbaba ang karunungan. 

3 Ang integridad ng matuwid ay gagabay sa kanila: nguni't 
ang kalikuan ng mga mananalangsang ang siyang sisira sa 
kanila. 

4 Ang kayamanan ay hindi pakinabang sa araw ng poot: 
nguni't ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. 

3 Ang katuwiran ng sakdal ay magdidirekta ng kaniyang 
lakad: nguni't ang masama ay mabubuwal sa kaniyang 
sariling kasamaan. 

6 Ang katuwiran ng matuwid ay magliligtas sa kanila: 
nguni't ang mga mananalangsang ay mahuhuli sa kanilang 
sariling kalikuan. 

7 Pagka ang masamang tao ay namatay, ang kaniyang pag- 
asa ay mawawala: at ang pag-asa ng mga taong masama ay 
nawawala. 

8 Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan, at ang 
masama ay dumarating na kahalili niya. 

9 Ang mapagkunwari sa pamamagitan ng kaniyang bibig 
ay sumisira sa kaniyang kapuwa: nguni't sa pamamagitan 
ng kaalaman ay maliligtas ang matuwid. 

10 Pagka mabuti ang nangyayari sa matuwid, ang bayan ay 
nagagalak: at pagka ang masama ay nagdurusa, may 
hiyawan. 

11 Sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid ay naitataas 
ang bayan: nguni't nabubuwal sa pamamagitan ng bibig ng 
masama. 

12 Siyang walang karunungan ay humahamak sa kaniyang 
kapuwa: nguni't ang taong may unawa ay tumatahimik. 

13 Ang madaldal ay naghahayag ng mga lihim: nguni't 
siyang may espiritung tapat ay nagkukubli ng lihim. 

14 Kung saan walang payo, ang mga tao ay nabubuwal: 
nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. 
15 Siyang nananagot sa isang taga ibang lupa ay 
mahihirapan dahil dito: at siyang napopoot sa paniniguro 
ay tiyak. 

16 Ang mapagbiyayang babae ay nagpapanatili ng 
karangalan: at ang malalakas na lalaki ay nagpapanatili ng 
kayamanan. 

17 Ang taong mahabagin ay gumagawa ng mabuti sa 
kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang malupit ay 
bumabagabag sa kaniyang sariling laman. 

18 Ang masama ay gumagawa ng kadayaan: nguni't sa 
kaniya na naghahasik ng katuwiran ay may tiyak na 
gantimpala. 

19 Kung paanong ang katuwiran ay humahantong sa buhay: 
gayon ang humahabol sa kasamaan ay humahabol sa 
kaniyang sariling kamatayan. 

20 Silang may suwail na puso ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon: nguni't yaong mga matuwid sa kanilang lakad 
ay kaniyang kaluguran. 


MGA KAWIKAAN 


21 Bagaman ang kamay ay magkahawak-kamay, ang 
masama ay siguradong paparusahan: nguni't ang binhi ng 
matuwid ay maliligtas. 

22 Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, 
gayon ang magandang babae na walang mabuting 
pagpapasya. 

23 Ang nais ng matuwid ay mabuti lamang: nguni't ang 
pag-asa ng masama ay poot. 

24 May nagkakalat, at dumarami pa, at mayroong 
nagpipigil ng higit kaysa nararapat, ngunit ito ay nauuwi sa 
karalitaan. 

25 Ang mapagbigay na kaluluwa ay tataba: at ang 
nagdidilig ay didiligan din naman. 

26 Siyang nagkakait ng mais, susumpain siya ng bayan: 
nguni't ang pagpapala ay mapapasa ulo niya na nagbebenta 
nito. 

27 Siyang masikap na humahanap ng mabuti ay 
makakakuha ng lingap: nguni't siyang humahanap ng 
kasamaan, ito ay darating sa kaniya. 

28 Siyang nagtitiwala sa kaniyang mga kayamanan ay 
mabubuwal: nguni't ang matuwid ay mamumukadkad na 
parang sanga. 

29 Siyang bumabagabag sa kaniyang sariling sangbahayan 
ay magmamana ng hangin: at ang mangmang ay magiging 
tagapaglingkod ng pantas sa puso. 

30 Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay, at siya na 
nakakaakit ng mga kaluluwa ay pantas. 

31 Narito, ang matuwid ay gagantihan sa lupa: lalong higit 
ang masama at ang makasalanan. 


KABANATA 12 


l Ang umiibig ng turo ay umiibig ng kaalaman: nguni't 
siyang napopoot sa saway ay tampalasan. 

2 Ang mabuting tao ay nagtatamo ng lingap ng Panginoon: 
nguni't ang taong may masamang katha ay kaniyang 
hahatulan. 


3 Ang tao ay hindi matatatag sa pamamagitan ng kasamaan: 


nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. 

4 Ang mabuting babae ay korona sa kaniyang asawa: 
nguni't ang nagpapahiya ay parang kabulukan sa kaniyang 
mga buto. 

3 Ang mga pagiisip ng matuwid ay matuwid: nguni't ang 
mga payo ng masama ay pagdaraya. 

6 Ang mga salita ng masama ay naghihintay para sa dugo: 
nguni't ililigtas sila ng bibig ng matuwid. 

7 Ang masama ay nababagsak, at wala na: nguni't ang 
bahay ng matuwid ay mananatili. 

8 Ang tao ay pupurihin ayon sa kaniyang karunungan: 
nguni't siyang may suwail na puso ay hahamakin. 

9 Siya na hinahamak, at may tagapaglingkod, ay maigi kay 
sa nagpaparangal sa kaniyang sarili, at nagkukulang ng 
tinapay. 

10 Isinasang-alang ng matuwid ang buhay ng kaniyang 
hayop: nguni't ang magiliw na kaawaan ng masama ay 
mabagsik. 

11 Siyang nagbubukid ng kaniyang lupain ay mabubusog 
ng tinapay: nguni't siyang sumusunod sa mga taong walang 
kabuluhan ay walang unawa. 

12 Ninanasa ng masama ang lambat ng masasamang tao: 
nguni't ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. 


13 Ang masama ay nasilo sa pagsalangsang ng kaniyang 
mga labi: nguni't ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. 
14 Ang tao ay mabubusog ng mabuti sa pamamagitan ng 
bunga ng kaniyang bibig: at ang kabayaran ng mga kamay 
ng tao ay ibibigay sa kaniya. 

15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang 
sariling mga mata: nguni't siyang nakikinig sa payo ay 
pantas. 

16 Ang poot ng mangmang ay nakikilala agad: nguni't ang 
taong masinop ay nagtatakip ng kahihiyan. 

17 Siya na nagsasalita ng katotohanan ay nagpapakita ng 
katuwiran: nguni't ang sinungaling na saksi ay nagdaraya. 
18 May nagsasalita na parang mga tusok ng tabak: nguni't 
ang dila ng pantas ay kagalingan. 

19 Ang labi ng katotohanan ay matatatag magpakailan man: 
nguni't ang sinungaling na dila ay sandali lamang. 

20 Ang pagdaraya ay nasa puso ng mga nag-iisip ng 
kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay 
kagalakan. 

21 Walang masamang mangyayari sa matuwid: nguni't ang 
masama ay mapupuno ng kasamaan. 

22 Ang mga sinungaling na labi ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon: nguni't silang nagsisigawa ng tunay ay 
kaniyang kaluguran. 

23 Ang taong masinop ay nagkukubli ng kaalaman: nguni't 
ang puso ng mga mangmang ay naghahayag ng 
kamangmangan. 

24 Ang kamay ng masipag ay mamumuno: nguni't ang 
tamad ay mapapallalim. 

25 Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapayukod nito: 
nguni't ang mabuting salita ay nagpapasaya dito. 

26 Ang matuwid ay lalong mahusay kay sa kaniyang 
kapuwa: nguni't ang lakad ng masama ay nagdaraya sa 
kanila. 

27 Hindi iniihaw ng tamad ang kaniyang kinuha sa 
pangangaso: nguni't ang pag-aari ng taong masipag ay 
mahalaga. 

28 Nasa daan ng katuwiran ang buhay, at sa landas niyaon 
ay walang kamatayan. 


KABANATA 13 


1 Ang pantas na anak ay nakikinig sa turo ng kaniyang ama: 
nguni't ang manglilibak ay hindi nakikinig ng saway. 

2 Ang tao ay kakain ng mabuti sa bunga ng kaniyang bibig: 
nguni't ang kaluluwa ng mga mananalangsang ay kakain ng 
karahasan. 

3 Ang nagiingat ng kaniyang bibig ay nagiingat ng 
kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng 
kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. 

4 Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanais, at wala: nguni't 
ang kaluluwa ng masipag ay tataba. 

3 Ang taong matuwid ay napopoot sa pagsisinungaling: 
nguni't ang masamang tao ay kasuklamsuklam, at 
napapahiya. 

6 Iniingatan ng katuwiran ang matuwid sa daan: nguni't 
ang kasamaan ay nagpapabagsak sa makasalanan. 

7 “May nagpapayaman, gayon ma'y wala: may 
nagpapakadukha, gayon ma'y may malaking kayamanan. 

8 Ang pantubos sa buhay ng tao ay ang kaniyang mga 
kayamanan: nguni't ang dukha ay hindi nakikinig ng saway. 


MGA KAWIKAAN 


9 Ang liwanag ng matuwid ay nagagalak: nguni't ang 
ilawan ng masama ay papatayin. 

10 Sa kayabangan lamang dumarating ang pagtatalo: 
nguni't ang karunungan ay nasa mabuting pagpapayo. 

11 Ang kayamanan na natamo sa walang kabuluhan ay 
mababawasan: nguni't siyang nag-iipon sa pamamagitan ng 
paggawa ay lalago. 

12 Ang pag-asa na ipinagpaliban ay nagpapasakit sa puso: 
nguni't pagka ang naisin ay dumating, ito'y punong kahoy 
ng buhay. 

13 Sinomang humahamak sa salita ay mawawasak: nguni't 
siyang natatakot sa utos ay gagantimpalaan. 

14 Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay, upang 
humiwalay sa mga patibong ng kamatayan. 

15 Ang mabuting pagkaunawa ay nagbibigay ng lingap: 
nguni't ang daan ng mga mananalangsang ay mahirap. 

16 Bawa't masinop na tao ay gumagawa ng may kaalaman: 
nguni't inilalantad “ng Bs mangmang ang kaniyang 
kamangmangan. 

17 Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan: nguni't 
ang tapat na sugo ay kalusugan. 

18 Ang karalitaan at kahihiyan ay sasa kaniya na 
tumatanggi sa turo: nguni't siyang nagpapahalaga ng saway 
ay pararangalan. 

19 Ang nais na natupad ay matamis sa kaluluwa: nguni't 
kasuklamsuklam sa mga mangmang ang humiwalay sa 
kasamaan. 

20 Siyang lumalakad na kasama ng pantas ay magiging 
pantas: nguni't ang kasama ng mga mangmang ay 
mawawasak. 

21 Hinahabol ng kasamaan ang mga makasalanan: nguni't 
ang matuwid ay gagantimpalaan. 

22 Ang mabuting tao ay nag-iiwan ng mana sa mga anak 
ng kaniyang mga anak: at ang kayamanan ng makasalanan 
ay inilalaan para sa matuwid. 

23 Maraming pagkain ang nasa pagbubungkal ng dukha: 
nguni't mayroong nawasak dahil sa kawalan ng kahatulan. 
24 Siyang nag-iingat ng kaniyang pamalo ay napopoot sa 
kaniyang anak: nguni't siyang umiibig sa kaniya ay 
pinarurusahan siya ng maaga. 

25 Ang matuwid ay kumakain hanggang sa ikabubusog ng 
kaniyang kaluluwa: nguni't ang tiyan ng masama ay 
magkukulang. 


KABANATA 14 


1 Bawa't pantas na babae ay nagtatayo ng kaniyang bahay: 
nguni't ibinabagsak ng mangmang sa pamamagitan ng 
kaniyang mga kamay. 

2 Siyang lumalakad sa kaniyang katuwiran ay natatakot sa 
Panginoon: nguni't siyang suwail sa kaniyang mga lakad ay 
humahamak sa kaniya. 

3 Sa bibig ng mangmang ay may pamalo ng kayabangan: 
nguni't ang mga labi ng pantas ay mag-iingat sa kanila. 

4 Kung saan walang baka, ang kulungan ay malinis: nguni't 


maraming pakinabang ay sa pamamagitan ng lakas ng baka. 


3 Ang tapat na saksi ay hindi magsisinungaling: nguni't ang 
sinungaling na saksi ay magsasabi ng mga kasinungalingan. 
6 Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan, at hindi 
nasusumpungan: nguni't ang kaalaman ay madali sa kaniya 
na nakakaunawa. 


7 Umalis ka sa harapan ng taong hangal, kung hindi mo 
namamalas sa kaniya ang mga labi ng kaalaman. 

8 Ang karunungan ng masinop ay umunawa ng kaniyang 
lakad: nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay 
pagdaraya. 

9 Tinutuya ng mga mangmang ang kasalanan: nguni't sa 
matuwid ay may lingap. 

10 Nalalaman ng puso ang kaniyang sariling kapaitan, at 
ang estranghero ay hindi nakikialam sa kaniyang kagalakan. 
11 Ang bahay ng masama ay mawawasak: nguni't ang 
tabernakulo ng matuwid ay mamumukadkad. 

12 May daan na tila matuwid sa tao, nguni't ang wakas 
niyaon ay mga daan ng kamatayan. 

13 Kahit sa pagtawa ang puso ay nalulumbay, at ang wakas 
ng kasayahang iyon ay kabigatan. 

14 Ang tumatalikod sa puso ay mapupuspos ng kaniyang 
sariling mga lakad: at ang mabuting tao ay masisiyahan sa 
kaniyang sarili. 

15 Ang simple ay naniniwala sa bawa't salita: nguni't ang 
masinop na tao ay tumitingin ng mabuti sa kaniyang lakad. 
16 Ang pantas ay natatakot, at humihiwalay sa kasamaan: 
nguni't ang mangmang ay nagngangalit, at nagtitiwala. 

17 Siyang “madaling “magalit ay (gumagawa ng 
kamangmangan: at ang taong may masamang katha ay 
napopoot. 

18 Ang simple ay nagmamana ng kamangmangan: nguni't 
ang masinop ay kinokoronahan ng kaalaman. 

19 Ang masama ay yumuyuko sa harap ng mabuti, at ang 
masama sa mga pintuan ng matuwid. 

20 Ang dukha ay kinapopootan maging ng kaniyang 
sariling kapuwa: nguni't ang mayaman ay maraming 
kaibigan. 

21 Siyang humahamak sa kaniyang kapuwa ay nagkakasala: 
nguni't siyang naaawa sa dukha, siya ay masaya. 

22 Hindi ba nagkakamali ang mga kumakatha ng kasamaan? 
nguni't kahabagan at katotohanan ang sasa kanila na 
kumakatha ng mabuti. 

23 Sa lahat ng paggawa ay may pakinabang: nguni't ang 
pananalita ng mga labi ay nauuwi lamang sa kahirapan. 

24 Ang korona ng pantas ay ang kanilang kayamanan: 
nguni't ang kamangmangan ng mga mangmang ay 
kamangmangan. 

25 Ang totoong saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa: 
nguni't ang magdaraya na saksi ay nagsasalita ng mga 
kasinungalingan. 

26 Sa pagkatakot sa Panginoon ay matibay na pagtitiwala: 
at ang kaniyang mga anak ay magkakaroon ng dakong 
kanlungan. 

27 Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng buhay, upang 
humiwalay sa mga patibong ng kamatayan. 

28 Sa karamihan ng mga tao ay ang karangalan ng hari: 
nguni't sa kakulangan ng mga tao ay ang kapahamakan ng 
prinsipe. 

29 Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang 
kaunawaan: nguni't siyang nagmamadali sa espiritu ay 
nagtataas ng kamangmangan. 

30 Ang mabuting puso ay buhay ng laman: nguni't ang 
inggit ay kabulukan ng mga buto. 

31 Siyang umaapi sa dukha ay dumudusta sa kaniyang 
Maylalang: nguni't siyang nagpaparangal sa kaniya ay 
naaawa sa dukha. 


MGA KAWIKAAN 


32 Ang masama ay itinataboy sa kaniyang kasamaan: 


nguni't ang matuwid ay may pagasa sa kaniyang kamatayan. 


33 Ang karunungan ay nananahan sa puso niyaong may 
unawa: nguni't ang nasa gitna ng mga mangmang ay 
nakikilala. 

34 Ang katuwiran ay nagtataas sa isang bansa: nguni't ang 
kasalanan ay kahihiyan sa alin mang bayan. 

35 Ang lingap ng hari ay nasa matalinong lingkod: nguni't 
ang kaniyang poot ay laban sa nagdudulot ng kahihiyan. 


KABANATA 15 


1 Ang malumanay na sagot ay pumapawi ng poot: nguni't 
ang mga masasakit na salita ay pumupukaw ng galit. 

2 Ang dila ng pantas ay gumagamit ng kaalaman sa 
wastong paraan: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay 
nagbubuga ng kamangmangan. 

3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na 
tumitingin sa masama at sa mabuti. 

4 Ang mabuting dila ay punungkahoy ng buhay: nguni't 
ang kalikuan doon ay pagkasira ng espiritu. 

5 Hinahamak ng mangmang ang turo ng kaniyang ama: 
nguni't siyang kumikiling sa saway ay masinop. 

6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't 
sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. 

7 Ang mga labi ng pantas ay nagkakalat ng kaalaman: 
nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gumagawa ng 
gayon. 

8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: 
nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 

9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: 
nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. 

10 Ang pagwawasto ay mabigat sa kaniya na tumalikod sa 
daan: at siyang napopoot sa saway ay mamamatay. 

11 Ang impyerno at ang kapahamakan ay nasa harap ng 
Panginoon: gaano pa kaya ang mga puso ng mga anak ng 
mga tao? 

12 Ang manglilibak ay hindi umiibig sa sumasaway sa 
kaniya: ni paroroon man siya sa pantas. 

13 Ang masayang puso ay nagpapasaya sa mukha: nguni't 
sa kalungkutan ng puso ay nadudurog ang diwa. 

14 Ang puso niyaong may unawa ay humahanap ng 
kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay 
kumakain ng kamangmangan. 

15 Lahat ng mga araw ng nagdadalamhati ay masama: 
nguni't siyang may masayang puso ay may tuloy-tuloy na 
piging. 

16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay 
sa malaking kayamanan na may kasamang kaguluhan. 

17 Maigi ang hapunan na gulay kung saan naroroon ang 
pag-ibig, kaysa sa baka na may pagkapoot. 

18 Ang taong galit na galit ay pumupukaw ng alitan: 
nguni't siyang makupad sa pagkagalit ay nagpapatahimik 
ng pagkakaalit. 

19 Ang daan ng tamad ay parang bakod ng mga tinik: 
nguni't ang daan ng matuwid ay naging patag. 

20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya sa ama: nguni't 
hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 

21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa kaniya na walang 
karunungan: nguni't ang taong may unawa ay lumalakad ng 
matuwid. 


22 Kung walang payo ay nabibigo ang mga layunin: 
nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay natatatag. 

23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: 
at ang salita na sinalita sa kapanahunan, gaano ito 
napakabuti! 

24 Ang daan ng buhay ay nasa itaas sa pantas, upang siya'y 
makalayo sa impyerno sa ibaba. 

25 Sisirain ng Panginoon ang bahay ng mayabang: nguni't 
kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing balo. 

26 Ang mga pagiisip ng masama ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon: nguni't ang mga salita ng puro ay mga salitang 
kaaya-aya. 

27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag sa 
kaniyang sariling bahay, ngunit ang napopoot sa mga 
kaloob ay mabubuhay. 

28 Ang puso ng matuwid ay nag-aaral ng isasagot: nguni't 
ang bibig ng masama ay nagbubuhos ng masasamang 
bagay. 

29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't dinirinig 
niya ang panalangin ng matuwid. 

30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapasaya sa puso: at 
ang mabuting balita ay nagpapataba ng mga buto. 

31 Ang tainga na nakikinig sa saway ng buhay ay 
nananatili sa gitna ng pantas. 

32 Siyang tumatanggi sa turo ay humahamak sa kaniyang 
sariling kaluluwa: nguni't siyang dumirinig ng saway ay 
nagtatamo ng unawa. 

33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at 
bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. 


KABANATA 16 


1 Ang paghahanda ng puso sa tao, at ang sagot ng dila, ay 
mula sa Panginoon. 

2 Lahat ng lakad ng tao ay malinis sa kaniyang sariling 
mga mata, ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga 
espiritu. 

3 Ibigay mo ang iyong mga gawa sa Panginoon, at ang 
iyong mga pagiisip ay matatatag. 

4 Ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay para sa 
kaniyang sarili: o0, sa makatuwid baga'y ang masama para 
sa araw ng kasamaan. 

3 Bawa't may mayabang na puso ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon: bagaman ang kamay ay magkahawak-kamay, 
siya ay paparusahan. 

6 Sa pamamagitan ng kagandahang-loob at katotohanan ay 
nalilinis ang kasamaan: at sa pamamagitan ng pagkatakot 
sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. 

7 Pagka ang mga lakad ng isang tao ay nakalulugod sa 
Panginoon, kaniyang ginagawa maging ang kaniyang mga 
kaaway na makipagpayapaan sa kaniya. 

8 Maigi ang kaunti na may katuwiran, kaysa malaking kita 
na walang tama. 

9 Ang puso ng tao ang kumakatha ng kaniyang lakad: 
nguni't ang Panginoon ang gumagabay ng kaniyang mga 
hakbang. 

10 Ang banal na hatol ay nasa mga labi ng hari: ang 
kaniyang bibig ay hindi sumasalangsang sa kahatulan. 

11 Ang matuwid na timbang at timbangan ay sa Panginoon: 
lahat ng panimbang ng supot ay kaniyang gawa. 


MGA KAWIKAAN 


12 Kasuklamsuklam sa mga hari ang gumawa ng kasamaan: 


sapagka't ang luklukan ay natatag sa pamamagitan ng 
katuwiran. 

13 Ang matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari, at 
iniibig nila siya na nagsasalita ng matuwid. 

14 Ang poot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan: 
nguni't ang pantas ay magpapatahimik nito. 

15 Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay, at ang 
kaniyang lingap ay parang ulap ng huling ulan. 

16 Gaano pa nga kabuti ang makakuha ng karunungan 
kaysa ginto! at upang makakuha ng unawa sa halip na 
piliin kaysa sa pilak! 


17 Ang lansangan ng matuwid ay ang paglayo sa kasamaan: 


siyang nagiingat ng kaniyang lakad ay nagiingat ng 
kaniyang kaluluwa. 

18 Ang kayabangan ay nauuna sa pagkawasak, at ang 
mapagmataas na diwa ay nauuna sa pagkahulog. 

19 Maigi ang maging mapagpakumbabang espiritu kasama 
ng mababa, kaysa hatiin ang samsam na kasama ng 
mayabang. 

20 Siyang humahawak ng isang bagay na matalino ay 
makakasumpong ng mabuti: at ang nagtitiwala sa 
Panginoon, siya ay masaya. 

21 Ang pantas sa puso ay tatawaging masinop: at ang 
katamisan ng mga labi ay nagdaragdag ng pagkatuto. 

22 Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa kaniya na 
nagtataglay nito: nguni't ang turo ng mga mangmang ay 
kamangmangan. 

23 Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kaniyang bibig, at 
nagdaragdag ng pagkatuto sa kaniyang mga labi. 

24 Ang maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, 
matamis sa kaluluwa, at kalusugan sa mga buto. 

25 May daan na tila matuwid sa isang tao, nguni't ang 
wakas niyaon ay mga daan ng kamatayan. 

26 Siyang nagpapagal ay nagpapagal para sa kaniyang 
sarili, sapagka't ang kaniyang bibig ay nananabik sa kaniya. 
27 Ang masamang tao ay humuhukay ng kasamaan: at sa 
kaniyang mga labi ay may parang nagniningas na apoy. 

28 Ang taong suwail ay naghahasik ng hidwaan: at ang 
bulong ay naghihiwalay ng mga pangunahing kaibigan. 

29 Ang marahas na tao ay umaakit sa kaniyang kapuwa, at 
inaakay siya sa daan na hindi mabuti. 

kumatha ng mga bagay na suwail: sa paggalaw ng 
kaniyang mga labi ay kaniyang ipinasasakatuparan ang 
kasamaan. 

31 Ang ulong may uban ay korona ng kaluwalhatian, kung 
masusumpungan sa daan ng katuwiran. 

32 Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kay sa 
makapangyarihan, at siyang nagpupuno sa kaniyang 
espiritu kay sa sumasakop sa isang bayan. 

33 Ang palabunutan ay inihagis sa kandungan, ngunit ang 
buong pagtatapon niyaon ay sa Panginoon. 


KABANATA 17 


1 Maigi ang tuyong kakaunting subo at may katahimikan, 
kay sa bahay na puno ng mga hain na may pagtatalo. 

2 Ang matalinong tagapaglingkod ay mamumuno sa anak 
na nagdudulot ng kahihiyan, at magkakaroon ng bahagi ng 
mana sa gitna ng mga kapatid. 


3 Ang palayok na pangpino ay sa pilak, at ang hurno ay sa 
ginto: nguni't sinusubok ng Panginoon ang mga puso. 

4 Ang masamang manggagawa ay nakikinig sa mga maling 
labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa pilyo na dila. 

3 Sinomang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa kaniyang 
Maylalang: at siyang nagagalak sa mga kasakunaan ay 
siguradong mapaparusahan. 

6 Ang mga apo ay korona ng matatanda, at ang 
kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga ama. 

7 Ang mainam na pananalita ay hindi nararapat sa 
mangmang: lalong hindi ang mga sinungaling na labi sa 
isang prinsipe. 

8 Ang regalo ay parang mahalagang bato sa mga mata 
niyaong nagtataglay nito: saan man lumiko, ito ay 
umuunlad. 

9 Siyang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng 
pagibig, ngunit ang umuulit ng isang bagay ay 
naghihiwalay ng mga magkakaibigan. 

10 Ang saway ay higit na pumapasok sa isang pantas kaysa 
sa isang daang hampas sa isang mangmang. 

11 Ang masamang tao ay naghahanap lamang ng 
panghihimagsik: kaya't isang mabagsik na sugo ay 
susuguin laban sa kaniya. 

12 Hayaan ang isang oso na ninakawan ng kaniyang mga 
anak ay makatagpo ng isang tao, kay sa isang hangal sa 
kaniyang kamangmangan. 

13 Sinomang gumaganti ng masama sa mabuti, ang 
kasamaan ay hindi hihiwalay sa kaniyang bahay. 

14 Ang simula ng pagkakaalit ay gaya ng kung ang isa ay 
naglalabas ng tubig: kaya't iwan mo ang pagtatalo, bago ito 
makialam. 

15 Siyang umaaring ganap sa masama, at siyang humahatol 
sa matuwid, silang dalawa ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon. 

16 Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang 
makakuha ng karunungan, dangang wala siyang puso para 
dito? 

17 Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang 
isang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan. 

18 Ang taong walang unawa ay nakikipagkamay, at 
nagiging tagapanagot sa harapan ng kaniyang kaibigan. 

19 Siya'y umiibig ng pagsalangsang na umiibig sa alitan: at 
siyang nagtataas ng kaniyang pintuang-daan ay humahanap 
ng kapahamakan. 

20 Siyang may suwall na puso ay hindi nakasusumpong ng 
mabuti: at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa 
kasamaan. 

21 Siyang nagkaanak ng mangmang ay gumagawa nito sa 
kaniyang kadalamhatian: at ang ama ng mangmang ay 
walang kagalakan. 

22 Ang masayang puso ay gumagawa ng mabuti na parang 
gamot: nguni't ang wasak na diwa ay nakatutuyo ng mga 
buto. 

23 Ang masamang tao ay kumukuha ng regalo mula sa 
sinapupunan upang 1lihis ang mga daan ng kahatulan. 

24 Ang karunungan ay nasa harap niya na may unawa, 
ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga dulo ng 
lupa. 

25 Ang mangmang na anak ay kapighatian sa kaniyang 
ama, at kapaitan sa nanganak sa kaniya. 

26 Gayun din ang parusahan ang matuwid ay hindi mabuti, 
o ang saktan ang mga prinsipe para sa katuwiran. 


MGA KAWIKAAN 


27 Siyang may kaalaman ay nag-iingat ng kaniyang mga 
salita: at ang taong may unawa ay may mahusay na diwa. 
28 Maging ang mangmang, pagka siya'y tumahimik, ay 
ibibilang na pantas: at siyang nagpipikit ng kaniyang mga 
labi ay itinuturing na taong may unawa. 


KABANATA 18 


1 Sa pamamagitan ng naisin ng isang tao, na humiwalay 
ang kanyang sarili, ay humahanap at nakikihalubilo sa lahat 
ng karunungan. 

2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa pagkaunawa, 


kundi ang kaniyang puso ay matuklasan ang kaniyang sarili. 


3 Pagka ang masama ay dumarating, dumarating din ang 
paghamak, at kasama ng kahihiyan ang kakutyaan. 

4 Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na 
tubig, at ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na 
batis. 

5 Hindi mabuting tanggapin ang pagkatao ng masama, 
upang ibagsak ang matuwid sa kahatulan. 

6 Ang mga labi ng mangmang ay pumapasok sa pagtatalo, 
at ang kaniyang bibig ay tumatawag ng mga hampas. 

7 Ang bibig ng mangmang ay kaniyang kapahamakan, at 
ang kaniyang mga labi ay silo ng kaniyang kaluluwa. 

8 Ang mga salita ng madaldal ay parang mga sugat, at 
bumababa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 

9 Siya rin naman na tamad sa kaniyang gawain ay kapatid 
niyaong malaking mang-aaksaya. 

10 Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na tore: 
tinatakbuhan ng matuwid, at siya ay ligtas. 

11 Ang kayamanan ng mayaman ay ang kaniyang matibay 
na bayan, at gaya ng isang mataas na kuta sa kaniyang 
sariling pagpapalagay. 

12 Bago ang pagkawasak ang puso ng tao ay mayabang, at 
bago ang karangalan ay ang pagpapakumbaba. 

13 Ang sumasagot ng isang bagay bago niya ito marinig, 
kamangmangan at kahihiyan ito sa kaniya. 

14 Ang espiritu ng isang tao ay umaalalay sa kanyang 
kahinaan, ngunit ang isang sugatang espiritu ay sinong 
makatitiis? 

15 Ang puso ng masinop ay tumatanggap ng kaalaman, at 
ang tainga ng pantas ay naghahanap ng kaalaman. 

16 Ang regalo ng isang tao ay nagbibigay ng puwang sa 
kaniya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. 

17 Siya na una sa kanyang sariling kapakanan ay tila 
matuwid, ngunit dumarating ang kanyang kapitbahay at 
sinisiyasat siya. 

18 Ang palabunutan ay nagpapatigil ng mga pagtatalo, at 
naghahati sa pagitan ng makapangyarihan. 

19 Ang kapatid na nasaktan ay lalong mahirap makuha kay 
sa isang matibay na bayan: at ang kanilang mga pagtatalo 
ay parang mga baras ng isang kastilyo. 

20 Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kaniyang 


bibig, at sa bunga ng kaniyang mga labi ay mabubusog siya. 


21 Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila: at 
silang nagsisiibig nito ay kakain ng bunga niyaon. 

22 Sinomang nakasumpong ng asawa ay nakakasumpong 
ng mabuting bagay, at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. 
23 Ang dukha ay gumagamit ng mga pakiusap, ngunit ang 
mayaman ay sumasagot ng may kagaspangan. 


24 Ang isang tao na may mga kaibigan ay dapat magpakita 
ng kaniyang sarili na palakaibigan: at may isang kaibigan 
na lalong malapit kay sa isang kapatid. 


KABANATA 19 


1 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang integridad, 
kay sa suwail sa kaniyang mga labi, at isang mangmang. 

2 Gayon din, na ang kaluluwa ay walang kaalaman, ito ay 
hindi mabuti, at ang nagmamadali sa kaniyang mga paa ay 
nagkakasala. 

3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang 
lakad: at ang kaniyang puso ay nababalisa laban sa 
Panginoon. 

4 Ang kayamanan ay gumagawa ng maraming kaibigan, 
ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kapwa. 

3 Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan, at 
ang nagsasalita ng kasinungalingan ay hindi makakatakas. 
6 Marami ang mamamanhik ng lingap ng prinsipe: at ang 
bawa't tao ay kaibigan niya na nagbibigay ng mga regalo. 

7 Lahat ng mga kapatid ng dukha ay napopoot sa kaniya: 
gaano pa kaya ang kaniyang mga kaibigan na lalayo sa 
kaniya? hinahabol niya sila ng mga salita, gayon ma'y 
nagkukulang sila sa kaniya. 

8 Siyang nakakakuha ng karunungan ay umiibig sa 
kaniyang sariling kaluluwa: siyang nag-iingat ng 
kaunawaan ay makakasumpong ng mabuti. 

9 Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan, at 
ang nagsasalita ng kasinungalingan ay mapapahamak. 

10 Ang kaluguran ay hindi nararapat sa mangmang, lalong 
hindi para sa isang lingkod na magkaroon ng pamamahala 
sa mga prinsipe. 

11 Ang pag-iingat ng tao ay nagpapaliban ng kaniyang 
galit, at ito ay kanyang kaluwalhatian na palampasin ang 
isang pagsalangsang. 

12 Ang poot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit ang 
kanyang lingap ay parang hamog sa damo. 

13 Ang mangmang na anak ay kasakunaan ng kaniyang 
ama: at ang mga pagtatalo ng isang asawang babae ay 
tuloy-tuloy na pagtulo. 

14 Bahay at kayamanan ay mana ng mga ama: at ang 
masinop na asawa ay mula sa Panginoon. 

15 Ang katamaran ay nagdudulot ng malalim na pagtulog, 
at ang isang walang ginagawa na kaluluwa ay magdaranas 
ng gutom. 

16 Ang tumutupad ng utos ay nag-iingat ng kaniyang 
sariling kaluluwa, ngunit ang humahamak sa kanyang mga 
lakad ay mamamatay. 

17 Siyang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, 
at yaong ibinigay niya ay babayaran niyang muli. 

18 Paluin mo ang iyong anak habang may pag-asa, at 
huwag mong pabayaan ang iyong kaluluwa na magreserba 
sa kaniyang pag-iyak. 

19 Ang taong may malaking poot ay magdaranas ng 
kaparusahan: sapagka't kung iyong iligtas siya, gayon ma'y 
dapat mong gawin ito muli. 

20 Dinggin mo ang payo, at tumanggap ng turo, upang 
ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. 

21 Maraming mga katha sa puso ng tao, gayon ma'y ang 
payo ng Panginoon, ay mananatili. 

22 Ang nais ng tao ay ang kaniyang kagandahang-loob: at 
ang dukha ay maigi kay sa sinungaling. 


MGA KAWIKAAN 


23 Ang pagkatakot sa Panginoon ay nauuwi sa buhay: at 
siyang nagtataglay nito ay tatahang nasisiyahan, hindi siya 
dadalawin ng kasamaan. 

24 Ang tamad na tao ay nagkukubli ng kaniyang kamay sa 
kaniyang sinapupunan, at hindi niya ibabalik sa kaniyang 
bibig. 

25 Saktan mo ang manglilibak, at ang simple ay magiingat: 
at sawayin mo ang may unawa, at kaniyang mauunawaan 
ang kaalaman. 

26 Siya na nag-aaksaya sa kaniyang ama, at nagtataboy sa 
kaniyang ina, ay isang anak na nagdudulot ng kahihiyan, at 
nagdadala ng kadustaan. 

27 Itigil mo, anak ko, ang pakikinig sa pagtuturo na 
nagdudulot ng pagkaligaw mula sa mga salita ng kaalaman. 
28 Ang masamang saksi ay humahamak sa kahatulan: at 
ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. 

29 Ang mga kahatulan ay inihanda para sa mga 
manglilibak, at mga hampas sa likod ng mga mangmang. 


KABANATA 20 


1 Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay 


nagngangalit: at sinomang nalinlang niyaon ay hindi pantas. 


2 Ang takot ng hari ay parang ungal ng leon: sinomang 
nagmumungkahi sa kaniya sa galit ay nagkakasala laban sa 
kaniyang sariling kaluluwa. 

3 Isang karangalan sa tao ang huminto sa pagkakaalit: 
nguni't bawa't mangmang ay makikialam. 

4 Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa lamig, kaya't 
siya ay manglilimos sa pag-aani, at wala. 

3 Ang payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, 
ngunit ang taong may unawa ay bubunutin ito. 

6 Karamihan sa mga tao ay maghahayag ng bawa't isa ng 
kaniyang sariling kabutihan: nguni't sinong 
makasusumpong ng taong tapat? 


7 Ang matuwid na tao ay lumalakad sa kaniyang integridad: 


ang kaniyang mga anak ay pinagpapala pagkatapos niya. 

8 Ang isang hari na nakaupo sa luklukan ng kahatulan ay 
ikinakalat ng kaniyang mga mata ang lahat ng kasamaan. 

9 Sinong makapagsasabi, Nilinis ko ang aking puso, 
malinis ako sa aking kasalanan? 

10 Iba't ibang panimbang, at iba't ibang panukat, kapuwa 
sila ay kasuklamsuklam sa Panginoon. 

11 Kahit na ang bata ay nakikilala sa pamamagitan ng 
kaniyang mga gawa, kung ang kaniyang gawa ay malinis, 
at kung ito ay matuwid. 

12 Ang nakikinig na tainga, at ang nakakakitang mata, 
silang dalawa ay ginawa ng Panginoon. 

13 Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ikaw ay 
dumating sa karalitaan, idilat mo ang iyong mga mata, at 
mabubusog ka ng tinapay. 

14 Ito ay walang kabuluhan, ito ay walang kabuluhan, sabi 
ng mamimili, ngunit kapag siya ay umalis sa kanyang 
lakad, kung magkagayo'y siya ay nagyayabang. 

15 May ginto, at maraming rubi: nguni't ang mga labi ng 
kaalaman ay mahalagang hiyas. 

16 Kunin mo ang kaniyang kasuutan na panatag sa isang 
estranghero: at kunin mo ang isang sangla sa kaniya para sa 
isang kakaibang babae. 

17 Ang tinapay ng pagdaraya ay matamis sa tao, ngunit 
pagkatapos ang kanyang bibig ay mapupuno ng graba. 


18 Bawat layunin ay natatatag sa pamamagitan ng payo: at 
sa mabuting payo ay makipagdigma. 

19 Siyang lumalakad na parang madaldal ay naghahayag 
ng mga lihim: kaya't huwag kang makihalubilo sa kaniya 
na nambobola ng kaniyang mga labi. 

20 Sinomang sumumpa sa kaniyang ama o sa kaniyang ina, 
ang kaniyang ilawan ay papatayin sa madilim na kadiliman. 
21 Ang isang mana ay maaaring makuhang madalian sa 
pasimula, ngunit ang wakas nito ay hindi pagpapalain. 

22 Huwag mong sabihin, Ako ay gaganti ng kasamaan, 
kundi maghintay ka sa Panginoon, at ililigtas ka niya. 

23 Ang iba't ibang panimbang ay kasuklamsuklam sa 
Panginoon, at ang maling balanse ay hindi mabuti. 

24 Ang lakad ng tao ay sa Panginoon, paanong 
matlintindihan ng tao ang kaniyang sariling daan? 

25 Isang silo sa tao na lumalamon ng banal, at pagkatapos 
ng mga panata ay magtanong. 

26 Ang pantas na hari ay kinakalat ang masama, at 
dinadala ang gulong sa kanila. 

27 Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon, na 
sinisiyasat ang lahat na pinakaloob na bahagi ng tiyan. 

28 Kaawaan at katotohanan ang nag-iingat sa hari: at ang 
kaniyang luklukan ay itinataguyod ng awa. 

29 Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang lakas: 
at ang kagandahan ng matatanda ay ang uban. 

30 Ang bughaw ng sugat ay naglilinis ng kasamaan: gayon 
din ang mga parusa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 


KABANATA 21 


1 Ang puso ng hari ay nasa kamay ng Panginoon, gaya ng 
mga ilog ng tubig: kaniyang ibinabaling saan man niya ibig. 
2 Bawa't lakad ng tao ay matuwid sa kaniyang sariling mga 
mata: nguni't pinagbubulay-bulay ng Panginoon ang mga 
puso. 

3 Ang paggawa ng katarungan at kahatulan ay higit na 
kalugud-lugod sa Panginoon kaysa sakripisyo. 

4 Ang mataas na tingin, at mayabang na puso, at ang pag- 
aararo ng masama, ay kasalanan. 

3 Ang mga pagiisip ng masipag ay nauuwi lamang sa 
kasaganaan, nguni't sa bawa't nagmamadali ay sa 
kakulangan lamang. 

6 Ang pagkuha ng mga kayamanan sa pamamagitan ng 
sinungaling na dila ay walang kabuluhan na inihagis 
paroo't parito sa mga nagsisihanap ng kamatayan. 

7 Ang pagnanakaw ng masama ay wawasakin sila, dahil 
tumatanggi silang gumawa ng paghatol. 

8 Ang lakad ng tao ay suwail at kakaiba: nguni't tungkol sa 
malinis, ang kaniyang gawa ay matuwid. 

9 Maigi ang tumahan sa isang sulok ng bubungan, kay sa 
kasama ng palaaway na babae sa maluwang na bahay. 

10 Ang kaluluwa ng masama ay nagnanais ng kasamaan: 
ang kaniyang kapuwa ay hindi nakakasumpong ng lingap 
sa kaniyang mga mata. 

11 Pagka ang manglilibak ay pinarurusahan, ang simple ay 
nagiging pantas: at pagka ang pantas ay tinuruan, siya ay 
tumatanggap ng kaalaman. 

12 Ang taong matuwid ay nagiisip na may katalinuhan 
ukol sa bahay ng masama: nguni't ibinabagsak ng Dios ang 
masama dahil sa kanilang kasamaan. 


MGA KAWIKAAN 


13 Sinomang nagtatakip ng kaniyang mga pakinig sa daing 
ng dukha, siya rin naman ay dadaing, ngunit hindi 
didinggin. 

14 Ang kaloob sa lihim ay nagpapatahimik ng galit: at ang 
gantimpala sa dibdib ng matinding poot. 

15 Kagalakan sa matuwid ang paggawa ng kahatulan: 
nguni't ang kapahamakan ay magiging sa mga 
manggagawa ng kasamaan. 

16 Ang taong lumihis sa daan ng unawa ay mananatili sa 
kapisanan ng mga patay. 

17 Ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha: ang 
umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. 

18 Ang masama ay magiging pantubos sa matuwid, at ang 
mananalangsang sa matuwid. 

19 Maigi ang manirahan sa ilang, kaysa sa isang palaaway 
at galit na babae. 

20 May kayamanan na naisin at langis sa tahanan ng pantas, 
ngunit sinasayang ito ng taong mangmang. 

21 Ang sumusunod sa katuwiran at awa ay nakakasumpong 
ng buhay, katuwiran, at karangalan. 

22 Sinusukat ng pantas ang siyudad ng makapangyarihan, 
at ibinabagsak ang lakas ng tiwala niyaon. 

23 Ang nagiingat ng kaniyang bibig at ng kaniyang dila ay 
nagiingat ng kaniyang kaluluwa sa mga kabagabagan. 

24 Mayabang at mapagmataas na manglilibak ang 
kaniyang pangalan, na gumagawa sa mayabang na poot. 

25 Ang naisin ng tamad ay pumapatay sa kaniya, sapagka't 
ang kaniyang mga kamay ay tumatangging gumawa. 

26 Siya'y nagiimbot ng kasakiman buong araw: nguni't ang 
matuwid ay nagbibigay at hindi nagaaksaya. 

27 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam: gaano pa 
kaya kung dinadala niya ito ng may masamang pagiisip? 

28 Ang sinungaling na saksi ay mapapahamak: nguni't ang 
taong nakikinig ay nagsasalita ng tuloy-tuloy. 

29 Ang masamang tao ay nagpapatigas ng kaniyang mukha: 
nguni't tungkol sa matuwid, kaniyang itinutuwid ang 
kaniyang lakad. 

30 Walang karunungan, o unawa, o payo man laban sa 
Panginoon. 

31 Ang kabayo ay inihanda laban sa araw ng digmaan: 
nguni't ang kaligtasan ay sa Panginoon. 


KABANATA 22 


l Ang mabuting pangalan ay higit pa na piliin kay sa 
malaking kayamanan, at ang mapagmahal na lingap kay sa 
pilak at ginto. 

2 Ang mayaman at dukha ay nagsasalubong: ang 
Panginoon ang may gawa sa kanilang lahat. 

3 Nakikita ng masinop na tao ang kasamaan, at nagkukubli: 
nguni't ang simple ay dumadaan, at pinarurusahan. 

4 Ang pagpapakumbaba at ang pagkatakot sa Panginoon ay 
kayamanan, at karangalan, at buhay. 

3 Mga tinik at mga silo ay nasa daan ng suwall: siyang 
nagiingat ng kaniyang kaluluwa ay malalayo sa kanila. 

6 Sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran: at 
pagka siya'y tumanda, hindi niya ito hihiwalayan. 
7 Ang mayaman ay namumuno sa dukha, 
nanghihiram ay tagapaglingkod ng nagpapahiram. 
8 Siya na naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng walang 
kabuluhan: at ang pamalo ng kaniyang galit ay mabibigo. 


at ang 


9 Siya na may masaganang mata ay pagpapalain, sapagka't 
ibinibigay niya ang kaniyang tinapay sa dukha. 

10 Palayasin mo ang manglilibak, at ang pagtatalo ay 
lalabas, oo, ang alitan at kadustaan ay titigil. 

11 Siyang umiibig sa kalinisan ng puso, dahil sa biyaya ng 
kaniyang mga labi ang hari ay magiging kaniyang kaibigan. 
12 Ang mga mata ng Panginoon ay nag-iingat ng kaalaman, 
at kaniyang ibinabagsak ang mga salita ng mananalangsang. 
13 Ang tamad na tao ay nagsasabi, May isang leon sa labas, 
ako'y mamamatay sa mga lansangan. 

14 Ang bibig ng mga kakaibang babae ay isang malalim na 
hukay: siyang kinasusuklaman ng Panginoon ay 
mahuhulog doon. 

15 Ang kamangmangan ay nakatali sa puso ng isang bata, 
ngunit ang pamalo ng pagtutuwid ay magpapalayas nito sa 
kanya. 

16 Siya na pumipighati sa dukha upang dagdagan ang 
kaniyang kayamanan, at siyang nagbibigay sa mayaman, 
ay siguradong magkukulang. 

17 Ikiling mo ang iyong tainga, at dinggin mo ang mga 
salita ng pantas, at ilapat mo ang iyong puso sa aking 
kaalaman. 

18 Sapagkat ito ay isang kaaya-ayang bagay kung iyong 
iingatan ang mga ito sa loob mo, sila ay kakabit sa iyong 
mga labi. 

19 Upang ang iyong pagtitiwala ay mapasa Panginoon, 
aking ipinakilala sa iyo sa araw na ito, sa iyo nga. 

20 Hindi ba ako sumulat sa iyo ng mga dakilang bagay sa 
mga payo at kaalaman, 

21 Upang aking maipaalam sa iyo ang katiyakan ng mga 
salita ng katotohanan, upang iyong masagot ang mga salita 
ng katotohanan sa kanila na nagsusugo sa iyo? 

22 Huwag mong pagnakawan ang dukha, sapagka't siya'y 
dukha: ni pighatiin man ang dukha sa pintuang-bayan: 

23 Sapagka't ipaglalaban ng Panginoon ang kanilang 
usapin, at sisirain ang kaluluwa niyaong nagsisisamsam sa 
kanila. 

24 Huwag kang makipagkaibigan sa taong galit, at sa isang 
taong galit na galit ay huwag kang sasama: 

25 Baka matutunan mo ang kaniyang mga daan, at 
makakuha ng silo sa iyong kaluluwa. 

26 Huwag kang maging isa sa mga humahampas ng kamay, 
o sa mga nananagot sa utang. 

27 Kung wala kang anomang babayaran, bakit niya aalisin 
ang iyong higaan sa ilalim mo? 

28 Huwag mong alisin ang matandang palatandaan, na 
itinakda ng iyong mga ama. 

29 Nakikita mo ba ang isang tao na masipag sa kaniyang 
negosyo? siya ay tatayo sa harap ng mga hari, hindi siya 
tatayo sa harap ng mga hamak na tao. 


KABANATA 23 


1 Pagka ikaw ay nauupo upang kumain na kasama ng isang 
pinuno, pag-isipan mong mabuti kung ano ang nasa harap 
mo: 

2 At lagyan mo ng patalim ang iyong lalamunan, kung 
ikaw ay taong maganang kumain. 

3 Huwag kang magnanais sa kaniyang mga masarap na 
pagkain: sapagka't sila ay mapanlinlang na pagkain. 

4 Huwag kang magtrabaho upang yumaman: huminto ka sa 
iyong sariling karunungan. 


MGA KAWIKAAN 


5 Itutuon mo ba ang iyong mga mata sa wala? sapagkat ang 
kayamanan ay tiyak na gumagawa ng kanilang sariling 
mga pakpak, lumilipad silang parang agila patungo sa 
langit. 

6 Huwag mong kakainin ang tinapay niyaong may 
masamang mata, ni naisin mo man ang kaniyang masarap 
na pagkain: 

7 Sapagka't kung ano ang iniisip niya sa kaniyang puso, ay 
gayon siya: Kumain ka at uminom, sabi niya sa 1yo, ngunit 
ang kanyang puso ay wala sa iyo. 

8 Ang subo na iyong kinain ay iyong isusuka, at mawawala 
ang iyong mga matatamis na salita. 

9 Huwag kang magsalita sa pakinig ng mangmang: 
sapagka't kaniyang hahamakin ang karunungan ng iyong 
mga salita. 

10 Huwag mong alisin ang lumang palatandaan, at huwag 
pumasok sa mga parang ng ulila: 

11 Sapagka't ang kanilang manunubos ay makapangyarihan, 
ipaglalaban niya ang kanilang usapin sa iyo. 

12 Ilagak mo ang iyong puso sa turo, at ang iyong mga 
tainga sa mga salita ng kaalaman. 

13 Huwag mong ipagkait ang saway sa bata: sapagka't 
kung iyong hampasin siya ng pamalo, hindi siya 
mamamatay. 

14 Iyong hahampasin siya ng pamalo, at ililigtas mo ang 
kaniyang kaluluwa sa impiyerno. 

15 Anak ko, kung ang iyong puso ay pantas, ang aking 
puso ay magagalak, maging ang akin. 

16 Oo, ang aking mga kalooblooban ay magagalak, pagka 
ang 1yong mga labi ay nagsasalita ng mga tamang bagay. 

17 Huwag mainggit ang iyong puso sa mga makasalanan: 
ngunit ikaw ay matakot sa Panginoon buong araw. 

18 Sapagka't tiyak na may wakas, at ang iyong pag-asa ay 
hindi mahihiwalay. 

19 Dinggin mo, anak ko, at magpakapantas ka, at 
patnubayan mo ang iyong puso sa daan. 

20 Huwag kang makisama sa mga umiinom ng alak, sa 
mga magulo na kumakain ng laman: 

21 Sapagka't ang lasenggo at ang matakaw ay darating sa 
karalitaan: at ang antok ay magbibihis sa tao ng mga 
basahan. 

22 Dinggin mo ang iyong ama na bumuhay sa iyo, at 
huwag mong hamakin ang iyong ina kapag siya ay 
matanda na. 

23 Bilhin ang katotohanan, at huwag ipagbili, gayundin 
ang karunungan, at pagtuturo, at pagkaunawa. 

24 Ang ama ng matuwid ay magagalak na mainam: at siya 
na nanganak ng isang matalinong anak ay magkakaroon ng 
kagalakan sa kanya. 

25 Ang iyong ama at ang iyong ina ay matutuwa, at siyang 
nanganak sa iyo ay magagalak. 

26 Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at 
obserbahan ng iyong mga mata ang aking mga lakad. 

27 Sapagka't ang pokpok ay isang malalim na hukay, at 
ang kakaibang babae ay isang makipot na hukay. 

28 Siya rin ay nag-aabang upang mangbiktima, at 
dinaragdagan ang mga mananalangsang sa gitna ng mga 
lalaki. 

29 Sino ang may aba? sino ang may kalungkutan? sino ang 
may mga pagtatalo? sino ang madaldal? sinong may mga 
sugat na walang dahilan? sino ang may pamumula ng mata? 


30 Sila na nananatili ng matagal sa alak, 
nagsisiparoon upang humanap ng halo-halong alak. 
31 Huwag mong tingnan ang alak kapag ito ay mapula, 
kapag ito ay nagbibigay ng kanyang kulay sa tasa, kapag 
ito ay kumikilos nang matuwid. 

32 Sa wakas ito ay kumakagat na parang ahas, at 
tumutusok na parang ulupong. 

33 Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakaibang 
babae, at ang iyong puso ay magsasalita ng mga masamang 
bagay. 

34 Oo, ikaw ay magiging gaya niya na nakahiga sa gitna ng 
dagat, o gaya niya na nakahiga sa tuktok ng isang layag. 

35 Sinaktan nila ako, sasabihin mo, at hindi ako nagkasakit, 
hinampas nila ako, at hindi ko naramdaman: kailan ako 
magigising? Hahanapin ko pa ito ulit. 


slang 


KABANATA 24 


l Huwag kang mainggit laban sa masasamang tao, ni 
magnais na makasama sila. 

2 Sapagka't ang kanilang puso ay nag-aaral ng 
kapahamakan, at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng 
kasamaan. 

3 Sa pamamagitan ng karunungan ay itinayo ang isang 
bahay, at sa pamamagitan ng pag-unawa ito ay itinatag: 

4 At sa pamamagitan ng kaalaman ay mapupuno ang mga 
silid ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. 

3 Ang pantas ay malakas, oo, ang taong may kaalaman ay 
nagdaragdag ng lakas. 

6 Sapagka't sa pamamagitan ng matalinong payo ay 
makikipagdigma ka: at sa karamihan ng mga tagapayo ay 
may kaligtasan. 

7 Ang karunungan ay napakataas para sa mangmang: hindi 
niya ibinubuka ang kaniyang bibig sa pintuang-bayan. 

8 Siyang kumakatha na gumawa ng kasamaan ay 
tatawaging pilyo na tao. 

9 Ang pagiisip ng kamangmangan ay kasalanan: at ang 
manglilibak ay kasuklamsuklam sa mga tao. 

10 Kung ikaw ay manglupaypay sa araw ng kahirapan, ang 
iyong lakas ay maliit. 

11 Kung hindi mo iligtas silang nangadala sa kamatayan, at 
yaong mga handang patayin, 

12 Kung iyong sasabihin, Narito, hindi namin nalalaman, 
hindi ba niya naiisip ang puso? at siya na nag-iingat ng 
iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? at hindi ba niya 
igaganti ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa? 

13 Anak ko, kumain ka ng pulot, sapagka't ito ay mabuti, at 
ang pulot-pukyutan, na matamis sa iyong lasa: 

14 Sa gayo'y magkakaroon ng kaalaman ng karunungan sa 
iyong kaluluwa: pagka 1iyong nasumpungan, ay 
magkakaroon nga ng gantimpala, at ang iyong pagasa ay 
hindi mahihiwalay. 

15 Huwag kang maghintay, Oh masamang tao, laban sa 
tahanan ng matuwid, huwag mong sirain ang kaniyang 
pahingahang dako: 

16 Sapagka't ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at 
bumabangon uli: nguni't ang masama ay mahuhulog sa 
kasamaan. 

17 Huwag kang magalak pagka ang iyong kaaway ay 
nabuwal, at huwag magalak ang iyong puso kapag siya ay 
natitisod: 


MGA KAWIKAAN 


18 Baka makita ng Panginoon, at magalit siya, at kaniyang 
ihiwalay ang kaniyang poot sa kaniya. 

19 Huwag kang mabalisa dahil sa masasamang tao, ni 
mainggit sa masama, 

20 Sapagka't walang gantimpala sa masamang tao, ang 
kandila ng masama ay papatayin. 

21 Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag 
kang makialam sa kanila na nagbabago: 

22 Sapagka't ang kanilang kasakunaan ay biglang 
babangon, at sinong nakakaalam ng kapahamakan nilang 
dalawa? 

23 Ang mga bagay na ito ay nauukol din sa matalino. Hindi 
mabuti na magkaroon ng paggalang sa mga tao sa paghatol. 
24 Siya na nagsasabi sa masama, Ikaw ay matuwid, 
susumpain siya ng mga tao, kapopootan siya ng mga bansa: 
25 Nguni't sa kanila na sumasaway sa kaniya ay magiging 
kaluguran, at isang mabuting pagpapala ang darating sa 
kanila. 

26 Bawat tao ay hahagkan ang kaniyang mga labi na 
nagbibigay ng matuwid na sagot. 

27 Ihanda mo ang iyong gawa sa labas, at gawin mong 
angkop sa iyong sarili sa parang, at pagkatapos ay itayo mo 
ang iyong bahay. 

28 Huwag kang maging saksi laban sa iyong kapwa nang 


walang dahilan, at huwag kang magdaya ng iyong mga labi. 


29 Huwag mong sabihin, Aking gagawin sa kaniya ang 
gaya ng kaniyang ginawa sa akin: aking igaganti sa tao ang 
ayon sa kaniyang gawa. 

30 Dumaan ako sa tabi ng bukid ng tamad, at sa tabi ng 
ubasan ng taong walang pang-unawa, 

31 At, narito, ang lahat ay tinutubuan ng mga tinik, at 
tinabunan ng mga kulitis ang ibabaw niyaon, at ang pader 
na bato niyaon ay nabagsak. 

32 Nang magkagayo'y aking nakita, at pinagisipan kong 
mabuti: aking tiningnan, at tumanggap ng turo. 

33 Kaunti pang tulog, kaunting antok, kaunting 
paghahalukipkip ng mga kamay upang matulog: 

34 Sa gayo'y darating ang iyong karalitaan na parang 
naglalakbay, at ang iyong kakulangan bilang isang 
armadong tao. 


KABANATA 25 


1 Ito rin ang mga kawikaan ni Solomon, na kinopya ng 
mga tao ni Hezekiah na hari sa Judah. 

2 Kaluwalhatian ng Dios ang maglihim ng isang bagay: 
nguni't ang karangalan ng mga hari ay ang pagsiyasat ng 
isang bagay. 

3 Ang langit sa kataasan, at ang lupa sa lalim, at ang puso 
ng mga hari ay hindi masasaliksik. 

4 Alisin mo ang dumi sa pilak, at lalabas ang sisidlan para 
sa tagapaglinis. 

3 Alisin mo ang masama sa harap ng hari, at ang kaniyang 
luklukan ay matatatag sa katuwiran. 

6 Huwag mong ilagay ang iyong sarili sa presensiya ng 
hari, at huwag kang tumayo sa dako ng mga dakilang tao: 

7 Sapagka't higit na mabuti na sabihin sa iyo, Pumunta ka 
rito, kay sa ikaw ay ibababa sa harapan ng prinsipe na 
nakita ng iyong mga mata. 

8 Huwag kang humayo na madalian upang makipaglaban, 
baka hindi mo malaman kung ano ang gagawin sa wakas 
niyaon, pagka inilagay ka sa kahihiyan ng iyong kapuwa. 


9 Ipaglaban mo ang iyong usapin sa iyong kapwa, at 
huwag tumuklas ng lihim sa iba: 

10 Baka mapahiya ka ng nakarinig nito, at hindi maalis ang 
iyong kahihiyan. 

11 Ang salitang angkop na binigkas ay parang mga 
mansanas na ginto sa mga larawang pilak. 

12 Kung paano ang hikaw na ginto, at gayak na dalisay na 
ginto, gayon ang pantas na mananaway sa masunuring 
tainga. 

13 Kung paano ang lamig ng niyebe sa panahon ng pag- 
aani, gayon ang tapat na sugo sa kanila na nagsusugo sa 
kaniya: sapagka't kaniyang pinapaginhawa ang kaluluwa 
ng kaniyang mga panginoon. 

14 Ang sinumang nagmamalaki sa kanyang sarili sa isang 
huwad na regalo ay parang mga ulap at hangin na walang 
ulan. 

15 Sa pamamagitan ng mahabang pagtitiis ay nahihikayat 
ang isang prinsipe, at ang malambot na dila ay nakakabali 
ng buto. 

16 Nakasumpong ka na ba ng pulot? kumain ka ng sapat 
lamang para sa 1yo, baka mapuno ka niyaon, at maisuka mo. 
17 Ilayo mo ang iyong paa sa bahay ng iyong kapuwa, 
baka siya ay mapagod sa iyo, at sa gayon ay kapootan ka. 
18 Ang tao na sumasaksi ng kasinungalingan laban sa 
kaniyang kapuwa ay isang martilyo, at isang tabak, at isang 
matalas na palaso. 

19 Ang pagtitiwala sa taong hindi tapat sa panahon ng 
kabagabagan ay parang baling ngipin, at paa na bali sa 
kasukasuan. 

20 Kung paano siya na nag-aalis ng damit sa malamig na 
panahon, at kung paano ang suka sa nitro, gayon siya na 
umaawit ng mga awit sa mabigat na puso. 

21 Kung ang iyong kaaway ay magutom, bigyan mo siya 
ng tinapay na makakain, at kung siya ay nauuhaw, bigyan 
mo siya ng tubig na malinom: 

22 Sapagka't ikaw ay magbubunton ng mga baga ng apoy 
sa kaniyang ulo, at gagantimpalaan ka ng Panginoon. 

23 Ang hanging hilaga ay nagtataboy sa ulan: gayon din 
ang galit na mukha sa dila ng mapanirang-puri. 

24 Maigi ang manirahan sa sulok ng bubungan, kay sa 
kasama ng palaaway na babae at sa maluwang na bahay. 

25 Kung paano ang malamig na tubig sa isang nauuhaw na 
kaluluwa, gayon ang mabuting balita mula sa malayong 
bansa. 

26 Ang matuwid na tao na nabuwal sa harap ng masama ay 
parang mabagsik na bukal, at isang sira na bukal. 

27 Hindi mabuti ang kumain ng maraming pulot: kaya't 
ang paghahanap ng mga tao sa kanilang sariling 
kaluwalhatian ay hindi kaluwalhatian. 

28 Siya na walang kapangyarihan sa kaniyang sariling 
espiritu ay gaya ng isang bayan na nawasak, at walang mga 
pader. 


KABANATA 26 


1 Kung paano ang niyebe sa tag-araw, at kung paano ang 
ulan sa pag-aani, gayon ang karangalan ay hindi nararapat 
sa isang mangmang. 

2 Kung paano ang ibon sa pagala-gala, kung paano ang 
swallow (isang uri ng ibon) sa paglipad, gayon ang sumpa 
na walang dahilan ay hindi darating. 


MGA KAWIKAAN 


3 Isang latigo para sa kabayo, isang harnes para sa asno, at 
isang pamalo para sa likod ng mangmang. 

4 Huwag mong sagutin ang mangmang ayon sa kaniyang 
kamangmangan, baka ikaw ay maging katulad niya. 

3 Sagutin mo ang mangmang ayon sa kaniyang 
kamangmangan, baka siya'y maging pantas sa kaniyang 
sariling pag-iisip. 

6 Siyang nagpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng 
kamay ng mangmang ay pumuputol ng mga paa, at 
umiinom ng pinsala. 

7 Ang mga binti ng pilay ay hindi magkakapantay: gayon 
ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 

8 Kung paano siya na nagtatali ng bato sa isang tirador, 
gayon siya na nagbibigay ng karangalan sa isang 
mangmang. 

9 Kung paanong ang tinik ay tumutusok sa kamay ng isang 
lasing, gayon ang talinghaga sa bibig ng mga mangmang. 
10 Ang dakilang Dios na lumikha ng lahat ng bagay ay 
gumaganti sa mangmang, at gumaganti sa mga 
mananalangsang. 

11 Kung paanong ang aso ay bumabalik sa kaniyang suka, 
gayon ang isang mangmang ay bumabalik sa kaniyang 
kamangmangan. 

12 Nakikita mo ba ang isang taong pantas sa kaniyang 
sariling kayabangan? mas may pag-asa ang tanga kaysa sa 
kanya. 

13 Ang tamad na tao ay nagsasabi, May isang leon sa daan, 
isang leon ang nasa lansangan. 

14 Kung paanong ang pinto ay pumipihit sa kaniyang mga 
bisagra, gayon ang tamad sa kaniyang higaan. 

15 Ikinubli ng tamad ang kaniyang kamay sa kaniyang 
sinapupunan, nalulungkot siyang dalhin ito muli sa 
kanyang bibig. 

16 Ang tamad ay higit na marunong sa kaniyang sariling 
kaisipan kaysa pitong lalaking makapagbibigay ng 
katwiran. 

17 Siyang nagdaraan, at nakikialam sa pagkakaalit na hindi 
sa kaniya, ay gaya ng kumukuha ng aso sa mga tainga. 

18 Gaya ng isang taong baliw na naghahagis ng mga apoy, 
mga palaso, at kamatayan, 

19 Gayon ang tao na nagdaraya sa kaniyang kapuwa, at 
nagsasabi, Hindi ba ako nasa laro? 

20 Kung saan walang kahoy, doon namamatay ang apoy: 
kaya't kung saan walang madaldal, ang alitan ay tumitigil. 
21 Kung paano ang mga uling sa nagniningas na baga, at 
ang kahoy sa apoy, gayon ang taong palaaway na 
magpapaningas ng alitan. 

22 Ang mga salita ng madaldal ay parang mga sugat, at 
bumababa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. 

23 Ang nagniningas na mga labi at ang masamang puso ay 
parang mga bubog ng palayok na nababalutan ng dumi ng 
pilak. 

24 Siyang napopoot ay nagpapakunwari ng kaniyang mga 
labi, at nag-iimbak ng karayaan sa loob niya, 

25 Pagka siya ay nagsasalita ng mabuti, huwag mo siyang 
paniwalaan: sapagka't may pitong kasuklamsuklam sa 
kaniyang puso. 

26 Na ang kaniyang pagkapoot ay natatakpan ng pagdaraya, 
ang kaniyang kasamaan ay mahahayag sa harap ng buong 
kapisanan. 

27 Sinomang humuhukay ng hukay ay mahuhulog doon: at 
siyang gumugulong ng bato, iyon ay babalik sa kanya. 


28 Ang sinungaling na dila ay napopoot sa mga napighati 
nito, at ang mapangbola na bibig ay gumagawa ng 
kapahamakan. 


KABANATA 27 


l] Huwag mong ipagmalaki ang iyong sarili sa bukas, 
sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang idudulot ng 
isang araw. 

2 Hayaang purihin ka ng ibang tao, at huwag ng iyong 
sariling bibig, isang estrangehro, at hindi ang iyong sariling 
mga labi. 

3 Ang bato ay mabigat, at ang buhangin ay mabigat, ngunit 
ang poot ng mangmang ay mas mabigat kaysa sa kanilang 
dalawa. 

4 Ang poot ay mabagsik, at ang galit ay mapangahas, 
nguni't sino ang makatatayo sa harap ng inggit? 

3 Ang hayagang pagsaway ay mas mabuti kaysa sa lihim 
na pag-ibig. 

6 Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik 
ng isang kaaway ay mapanlinlang. 

7 Ang busog na kaluluwa ay nasusuklam sa pulot-pukyutan, 
ngunit sa gutom na kaluluwa ang bawat mapait na bagay ay 
matamis. 

8 Kung paano ang isang ibon na gumagala mula sa 
kaniyang pugad, gayon ang isang tao na gumagala mula sa 
kaniyang dako. 

9 Ang unguento at pabango ay nagpapagalak sa puso: 
gayon ang katamisan ng kaibigan ng tao sa pamamagitan 
ng mainam na payo. 

10 Ang iyong sariling kaibigan, at ang kaibigan ng iyong 
ama, ay huwag mong pabayaan, ni pumunta sa bahay ng 
iyong kapatid sa araw ng iyong kasakunaan: sapagka't 
mabuti ang kapitbahay na malapit kay sa kapatid na 
malayo. 

11 Anak ko, magpakapantas ka, at pasayahin mo ang aking 
puso, upang aking masagot ang dumudusta sa akin. 

12 Nakikita ng masinop na tao ang kasamaan, at 
nagkukubli, nguni't ang simple ay (dumadaan, at 
pinarurusahan. 

13 Kunin mo ang kaniyang kasuutan na panatag sa isang 
estranghero, at kunin mo ang isang sangla sa kaniya para sa 
isang kakaibang babae. 

14 Siyang nagpapala sa kaniyang kaibigan sa malakas na 
tinig, na bumabangon ng maaga sa kinaumagahan, ito ay 
mabibilang na sumpa sa kaniya. 

15 Ang patuloy na pagpatak sa maulan na araw at ang 
palaaway na babae ay magkatulad. 

16 Sinomang nagkukubli sa kaniya ay nagtatago ng hangin, 
at ang pamahid ng kaniyang kanang kamay, na nagtataksil 
ng kaniyang sarili. 

17 Ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, gayon pinapatalas 
ng tao ang mukha ng kaniyang kaibigan. 

18 Ang nag-iingat ng puno ng igos ay kakain ng bunga 
niyaon: at ang naghihintay sa kaniyang panginoon ay 
pararangalan. 

19 Kung paanong sa tubig ay sinasagot ng mukha ang 
mukha, gayon ang puso ng tao sa tao. 

20 Ang impiyerno at ang pagkawasak ay hindi napupuno, 
gayon ang mga mata ng tao ay hindi nakokontento. 

21 Gaya ng palayok na panlinis sa pilak, at ang hurno sa 
ginto, gayon ang tao sa kaniyang papuri. 


MGA KAWIKAAN 


22 Bagaman iyong bayuhin ang isang mangmang sa isang 
gilingan kasama ng trigo, gayon ma'y hindi hihiwalay sa 
kaniya ang kaniyang kamangmangan. 

23 Maging masipag kang alamin ang kalagayan ng iyong 
mga kawan, at pagmasdan mong mabuti ang iyong mga 
bakahan. 

24 Sapagka't ang mga kayamanan ay hindi magpakailan 
man: at ang korona ba ay nananatili sa bawa't henerasyon? 
25 Ang dayami ay lumilitaw, at ang sariwang damo ay 
nagpapakita ng kaniyang sarili, at ang mga halamang 
gamot sa mga bundok ay napupulot. 

26 Ang mga tupa ay para sa iyong damit, at ang mga 
kambing ay ang halaga ng parang. 

27 At magkakaroon ka ng gatas ng kambing na sapat para 
sa iyong pagkain, para sa pagkain ng iyong sangbahayan, 
at para sa ikabubuhay ng iyong mga dalaga. 


KABANATA 28 


l Ang masama ay tumatakas nang walang humahabol: 
nguni't ang matuwid ay matapang na parang leon. 

2 Dahil sa pagsalangsang ng isang lupain ay marami ang 
mga prinsipe niyaon: nguni't sa pamamagitan ng isang 
taong may unawa at kaalaman ay magtatagal ang 
kalagayan niyaon. 

3 Ang dukha na pumipighati sa dukha ay parang ulan na 
walang iniwan na pagkain. 

4 Silang nagsisiiwan ng kautusan ay pumupuri sa masama: 
nguni't ang mga nagsisilingat ng kautusan ay nakikipagtalo 
sa kanila. 


5 Ang masasamang tao ay hindi nakakaunawa ng kahatulan: 


nguni't silang nagsisihanap sa Panginoon ay nakakaunawa 
ng lahat ng mga bagay. 

6 Maigi ang dukha na lumalakad sa kaniyang katuwiran, 
kay sa suwail sa kaniyang mga lakad, bagaman siya'y 
mayaman. 

7 Ang nagiingat ng kautusan ay pantas na anak: nguni't 
siyang kasama ng mga masasamang tao ay humihiya sa 
kaniyang ama. 

8 Siya na sa pamamagitan ng tubo at di matuwid na 
pakinabang ay nagpaparami ng kaniyang pag-aari, 
kaniyang titipunin ito para sa kaniya na mahahabag sa 
dukha. 

9 Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pagdinig ng 
kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay magiging 
kasuklamsuklam. 

10 Sinomang nagpapaligaw sa matuwid sa masamang 
lakad, siya'y mahuhulog sa kaniyang sariling hukay: 
nguni't ang matuwid ay magkakaroon ng mabubuting 
bagay sa pag-aari. 

11 Ang taong mayaman ay matalino sa kaniyang sariling 
pag-iisip, ngunit ang dukha na may unawa ay sumisiyasat 
sa kanya. 

12 Pagka ang mga matuwid ay nagagalak, may dakilang 
kaluwalhatian: nguni't pagka ang masama ay bumangon, 
ang tao ay nakatago. 

13 Siyang nagtatakip ng kaniyang mga kasalanan ay hindi 
giginhawa: nguni't sinomang nagpapahayag at iiwan ang 
mga yaon ay magkakaroon ng kaawaan. 

14 Masaya ang tao na laging natatakot: nguni't siyang 
nagpapatigas ng kaniyang puso ay mahuhulog sa kasamaan. 


15 Gaya ng umaatungal na leon, at ng umuungol na oso5 
gayon din ang masamang pinuno sa mahihirap na tao. 

16 Ang prinsipe na nagkukulang ng unawa ay isa ring 
dakilang mamimighati: nguni't siyang napopoot sa 
kasakiman ay magpapahaba ng kaniyang mga araw. 

17 Ang taong gumagawa ng karahasan sa dugo ng 
sinomang tao ay tatakas sa hukay, huwag hayaang 
panatilihin siya ng sinuman. 

18 Ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas: nguni't siyang 
suwall sa kaniyang mga lakad ay mabubuwal kaagad. 

19 Siyang nagbubukid ng kaniyang lupain ay magkakaroon 
ng saganang tinapay: nguni't siyang sumusunod sa mga 
taong walang kabuluhan ay magkakaroon ng sapat na 
karalitaan. 

20 Ang taong tapat ay sasagana ng mga pagpapala: nguni't 
ang nagmamadaling yumaman ay hindi magiging walang 
sala. 

21 Ang pagtatangi sa mga tao ay hindi mabuti: sapagka't 
para sa isang piraso ng tinapay ang taong yaon ay 
sasalangsang. 

22 Siyang nagmamadaling yumaman ay may masamang 
mata, at hindi inaakala na ang karalitaan ay darating sa 
kaniya. 

23 Siyang sumasaway sa isang tao pagkatapos ay 
makakasumpong ng higit na lingap kay sa nambobola ng 
dila. 

24 Sinomang magnanakaw sa kaniyang ama o sa kaniyang 
ina, at magsasabi, Ito ay hindi pagsalangsang, siya rin ang 
kasama ng isang maninira. 

25 Siyang may mayabang na puso ay pumupukaw ng 
pagkakaalit: nguni't siyang naglalagak ng kaniyang tiwala 
sa Panginoon ay patatabain. 

26 Siyang nagtitiwala sa kaniyang sariling puso ay isang 
mangmang: nguni't ang lumalakad na may karunungan, ay 
maliligtas. 

27 Siyang nagbibigay sa dukha ay hindi magkukulang: 
nguni't siyang nagkukubli ng kaniyang mga mata ay 
magkakaroon ng maraming sumpa. 

28 Pagka ang masama ay bumangon, ang mga tao ay 
nagkukubli: nguni't pagka sila'y namamatay, ang mga 
matuwid ay dumarami. 


KABANATA 29 


1 Siya, na madalas na sinasaway ay nagpapatigas ng 
kaniyang leeg, ay biglang mawawasak, at walang 
kagamutan. 

2 Pagka ang matuwid ay nasa kapamahalaan, ang bayan ay 
nagagalak: nguni't pagka ang masama ay namumuno, ang 
bayan ay nagluluksa. 

3 Ang umiibig sa karunungan ay nagpapagalak sa kaniyang 
ama: nguni't siyang nakikisama sa mga pokpok ay 
gumugugol ng kaniyang pag-aari. 

4 Ang hari sa pamamagitan ng kahatulan ay nagtatatag ng 
lupain: nguni't siyang tumatanggap ng mga kaloob ay 
bumabagsak dito. 

3 Ang tao na nambobola sa kaniyang kapuwa ay naglalatag 
ng lambat sa kaniyang mga paa. 

6 Sa pagsalangsang ng masamang tao ay may patibong: 
nguni't ang matuwid ay umaawit at nagagalak. 

7 Isinasaalang-alang ng matuwid ang dahilan ng dukha: 
nguni't hindi ito pinapansin ng masama. 


MGA KAWIKAAN 


8 Ang mga manglilibak ay nagdadala sa isang bayan sa 
isang patibong: nguni't ang mga pantas ay nag-aalis ng 
poot. 

9 Kung ang pantas ay makipagtalo sa isang mangmang, 
nagagalit man siya o tumatawa, walang kapahingahan. 

10 Ang uhaw sa dugo ay napopoot sa matuwid: nguni't 
hinahanap ng matuwid ang kaniyang kaluluwa. 

11 Binibigkas ng mangmang ang lahat ng kaniyang 
pagiisip: nguni't iniingatan ito ng pantas hanggang 
pagkatapos. 

12 Kung ang isang pinuno ay nakikinig sa kasinungalingan, 
lahat ng kaniyang mga lingkod ay masama. 

13 Ang dukha at ang magdaraya na tao ay nagsasalubong: 
nililiwanag ng Panginoon ang kanilang mga mata. 

14 Ang hari na tapat na humahatol sa dukha, ang kaniyang 
luklukan ay matatatag magpakailan man. 

15 Ang pamalo at saway ay nagbibigay ng karunungan: 
nguni't ang bata na pinababayaan sa kaniyang sarili ay 
nagpapahiya sa kaniyang ina. 

16 Pagka ang masama ay dumami, ang pagsalangsang ay 
dumarami: nguni't makikita ng matuwid ang kanilang 
pagkahulog. 

17 Sawayin mo ang iyong anak, at bibigyan ka niya ng 
kapahingahan, oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong 
kaluluwa. 

18 Kung saan walang bisyon, ang bayan ay nagdudusa: 
nguni't siyang tumutupad ng kautusan, siya ay masaya. 

19 Ang tagapaglingkod ay hindi maitatama sa 
pamamagitan ng 'mga salita: sapagka't BB bagaman 
nauunawaan niya ay hindi siya sasagot. 

20 Nakikita mo ba ang isang tao na nagmamadali sa 
kaniyang mga salita? mas may pag-asa pa ang tanga kaysa 
sa kanya. 

21 Siyang maingat na nagpapalaki sa kaniyang 
tagapaglingkod mula sa pagkabata, ay magiging kaniyang 
anak sa kahabaan ng panahon. 

22 Ang taong galit ay pumupukaw ng pagkakaalit, at ang 
taong galit na galit ay nananagana sa pagsalangsang. 

23 Ang kayabangan ng tao ay magpapababa sa kaniya: 
nguni't ang karangalan ang magtataas sa 
mapagpakumbabang espiritu. 

24 Sinomang nakikisama sa isang magnanakaw ay 
napopoot sa kaniyang sariling kaluluwa: siya'y nakakarinig 
ng mura, at hindi inilalantad. 

25 Ang pagkatakot sa tao ay nagdadala ng patibong: 
nguni't ang naglalagak ng kaniyang tiwala sa Panginoon ay 
maliligtas. 

26 Marami ang naghahanap ng pabor ng pinuno, ngunit 
ang kahatulan ng bawat tao ay nagmumula sa Panginoon. 
27 Ang taong hindi matuwid ay kasuklamsuklam sa 
matuwid: at siyang matuwid sa daan ay kasuklamsuklam sa 
masama. 


KABANATA 30 


1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jakeh, sa makatuwid 
baga'y ang hula: ang lalake ay nagsalita kay Ithiel, kay 
Ithiel at kay Ucal, 

2 Tunay na ako ay higit na hangal kay sa sinumang tao, at 
wala akong unawa ng tao. 

3 Hindi ako natuto ng karunungan, ni may kaalaman man 
sa banal. 


4 Sino ang umakyat sa langit, o bumaba? sinong nagtipon 
ng hangin sa kaniyang mga kamao? sinong nagbigkis ng 
tubig sa isang damit? sinong nagtatag ng lahat ng wakas ng 
lupa? ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng 
kaniyang anak, kung iyong masasabi? 

5 Bawa't salita ng Dios ay dalisay: siya'y isang kalasag sa 
kanila na nagsisitiwala sa kaniya. 

6 Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita, baka 
sawayin ka niya, at ikaw ay masumpungang sinungaling. 

7 Dalawang bagay ang hiniling ko sa iyo, huwag mong 
ipagkait sa akin bago ako mamatay: 

8 Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at mga 
kasinungalingan: huwag mo akong bigyan ng kahirapan o 
kayamanan man, pakainin mo ako ng pagkain na 
maginhawa para sa akin: 

9 Baka ako'y mabusog, at ikaila ka, at sabihin, Sino ang 
Panginoon? o baka ako ay dukha, at magnakaw, at gamitin 
ang pangalan ng aking Diyos sa walang kabuluhan. 

10 Huwag mong akusahan ang alipin sa kaniyang 
panginoon, baka siya ay sumpain ka, at ikaw ay 
masumpungang nagkasala. 

11 May isang henerasyon na sinusumpa ang kanilang ama, 
at hindi pinagpapala ang kanilang ina. 

12 May isang henerasyon na malinis sa kanilang sariling 
mga mata, at gayon ma'y hindi nahuhugasan sa kanilang 
karumihan. 

13 May isang henerasyon, O pagkataas ng kanilang mga 
mata! at ang kanilang mga talukap ay nakataas. 

14 May isang henerasyon, na ang mga ngipin ay parang 
mga tabak, at ang kanilang mga panga ay parang mga 
kutsilyo, upang lamunin ang dukha mula sa lupa, at ang 
mapagkailangan sa gitna ng mga tao. 

15 Ang horseleach ay may dalawang anak na babae, na 
sumisigaw, Bigyan, bigyan. May tatlong bagay na hindi 
kailanman nakokontento, oo, apat na bagay na hindi 
nagsasabi, Ito ay sapat na: 

16 Ang libingan, at ang baog na sinapupunan, ang lupa na 
hindi napupuno ng tubig, at ang apoy na hindi nagsasabi, 
Ito ay sapat na. 

17 Ang mata na nanunuya sa kaniyang ama, at humahamak 
na sumunod sa kaniyang ina, ay pupulutin ng mga uwak sa 
libis, at kakainin ng mga batang agila. 

18 May tatlong bagay na totoong kamangha-mangha para 
sa akin, oo, apat na hindi ko nalalaman: 

19 Ang daan ng agila sa himpapawid, ang daan ng ahas sa 
ibabaw ng bato, ang daan ng barko sa gitna ng dagat, at 
ang paraan ng isang lalaki sa isang dalaga. 

20 Ganyan ang lakad ng babaeng mangangalunya, siya'y 
kumakain, at nagpupunas ng kaniyang bibig, at nagsasabi, 
Wala akong ginawang kasamaan. 

21 Sa tatlong bagay ang lupa ay nababagabag, at dahil sa 
apat na hindi niya kayang tiisin: 

22 Para sa isang tagapaglingkod kapag siya ay naghahari, 
at ang mangmang kapag siya ay busog sa karne, 

23 Para sa isang kasuklam-suklam na babae kapag siya ay 
may asawa, at isang tagapaglingkod na babae na 
tagapagmana ng kanyang maybahay. 

24 May apat na bagay na maliit sa lupa, ngunit sila ay 
totoong matatalino: 

25 Ang langgam ay bayang hindi malakas, gayon ma'y 
naghahanda sila ng kanilang pagkain sa tag-araw, 


MGA KAWIKAAN 


26 Ang mga kuneho ay isang mahinang bayan, gayon ma'y 
ginagawa nila ang kanilang mga bahay sa mga bato, 

27 Ang mga balang ay walang hari, gayon ma'y 
nagsisilabas silang lahat na pulutong: 

28 Ang gagamba ay humahawak ng kaniyang mga kamay, 
at nasa mga palacio ng mga hari. 

29 May tatlong bagay na mabuti, oo, apat na maganda sa 
paglakad: 

30 Isang leon na pinakamalakas sa mga hayop, at hindi 
tumatalikod dahil sa kanino man, 

31 Isang greyhound, isang lalaking kambing din, at isang 
hari, na laban sa kaniya ay walang bumabangon. 

32 Kung ikaw ay gumawa ng kamangmangan sa 
pagmamataas ng iyong sarili, o kung ikaw ay nag-isip ng 
masama, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig. 

33 Tunay na ang paghahalo ng gatas ay naglalabas ng 
mantekilya, at ang pagpiga sa ilong ay naglalabas ng dugo: 
sa gayo'y ang pagpilit sa poot ay nagdudulot ng pagtatalo. 


KABANATA 31 


1 Ang mga salita ng haring Lemuel, ang hula na itinuro sa 
kanya ng kanyang ina. 

2 Ano, anak ko? at ano, ang anak ng aking sinapupunan? at 
ano, ang anak ng aking mga panata? 

3 Huwag mong ibigay ang iyong kalakasan sa mga babae, 
0 ang iyong mga lakad man sa yaong sumisira sa mga hari. 

4 Hindi para sa mga hari, O Lemuel, hindi para sa mga hari 
ang uminom ng alak, ni para sa mga prinsipe ang matapang 
na inumin: 

5 Baka sila'y magsiinom, at makalimutan ang kautusan, at 
ibaluktot ang kahatulan ng sinoman sa nagdadalamhati. 

6 Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang 
magdusa, at alak sa mga mabigat ang puso. 

7 Painumin siya, at kalimutan ang kaniyang kahirapan, at 
huwag nang alalahanin ang kaniyang kalungkutan. 

8 Ibuka mo ang iyong bibig para sa pipi sa usapin ng lahat 
na itinalaga para sa kapahamakan. 

9 Ibuka mo ang iyong bibig, humatol ka ng matuwid, at 
ipaglaban mo ang usapin ng dukha at mapagkailangan. 

10 Sino ang makakatagpo ng isang birtuoso na babae? 
sapagka't ang kaniyang halaga ay higit pa sa mga rubi. 

11 Ang puso ng kaniyang asawa ay ligtas na nagtitiwala sa 
kaniya, na anopa't hindi siya mangangailangan ng samsam. 

12 Gagawan niya siya ng mabuti at hindi kasamaan sa lahat 
ng mga araw ng kanyang buhay. 

13 Siya'y humahanap ng balahibo ng tupa, at lino, at 
gumagawang kusa ng kaniyang mga kamay. 

14 Siya ay gaya ng mga barko ng mga mangangalakal, 
dinadala niya ang kanyang pagkain mula sa malayo. 

15 Siya'y bumabangon naman samantalang gabi pa, at 
nagbibigay ng pagkain sa kaniyang sangbahayan, at bahagi 
sa kaniyang mga dalaga. 

16 Siya'y nagmamasid ng isang bukid, at binibili niyaon: sa 
pamamagitan ng bunga ng kaniyang mga kamay ay 
nagtatanim siya ng ubasan. 

17 Binibigkisan niya ang kaniyang mga baywang ng lakas, 
at pinalalakas ang kaniyang mga bisig. 

18 Nauunawaan niya na ang kaniyang kalakal ay mabuti: 
ang kaniyang ilawan ay hindi namamatay sa gabi. 


19 Kaniyang inilalagay ang kaniyang mga kamay sa 
kaliskisan, at ang kaniyang mga kamay ay humahawak sa 
pangkalinya. 

20 Iniunat niya ang kaniyang kamay sa dukha, oo, iniunat 
niya ang kanyang mga kamay sa nangangailangan. 

21 Hindi siya natatakot sa niyebe para sa kaniyang 
sangbahayan: sapagka't ang kaniyang buong sangbahayan 
ay nararamtan ng pula. 

22 Siya'y gumagawa para sa kaniyang sarili ng mga 
panakip na tapiserya, ang kanyang pananamit ay seda at 
lila. 

23 Ang kaniyang asawa ay kilala sa mga pintuang-bayan, 
pagka siya'y nauupo sa gitna ng mga matanda sa lupain. 

24 Siya'y gumagawa ng mainam na lino, at ipinagbibili ito, 
at nagbibigay ng mga pamigkis sa mangangalakal. 

25 Lakas at karangalan ang kanyang damit, at siya ay 
magagalak sa panahong darating. 

26 Ibinubuka niya ang kaniyang bibig na may karunungan, 
at nasa kanyang dila ang batas ng kagandahang-loob. 

27 Siya'y tumitingin na mabuti sa mga lakad ng kaniyang 
sangbahayan, at hindi kumakain ng tinapay ng katamaran. 
28 Ang kaniyang mga anak ay nagsisibangon, at tinatawag 
siyang mapalad, ang kaniyang asawa rin, at siya'y pinupuri 
niya. 

29 Maraming mga anak na babae ang gumawa ng may 
kabanalan, nguni't ikaw ay higit sa kanilang lahat. 

30 Ang lingap ay magdaraya, at ang kagandahan ay walang 
kabuluhan: nguni't ang babae na natatakot sa Panginoon, 
siya ay pupurihin. 

31 Bigyan mo siya ng bunga ng kaniyang mga kamay, at 
purihin siya ng kaniyang sariling mga gawa sa mga 
pintuang-bayan. 


